
This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project 
to make the world's books discoverable online. 

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 
to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 
are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover. 

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the 
publisher to a library and finally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying. 

We also ask that you: 

+ Make non-commercial use ofthefiles We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfrom automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers 
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web 



at |http : //books . qooqle . com/ 



m 




Giví^n in Memory of 

WILLIAM HENRYSCHOFIELD 

fraftmem öf CÐmpar^tivr LtppitUPC^ I90&-L93O 

^MARY LYON CHENEY 5CHOF1ELD 

6th April 19 J» 





dbyGoogle 



dbyGoogle 



dbyGoogle 



IDUNN, 

TÍMARIT 
TIIj SKSMMTUNAR OG FRÖÐIiSIKB. 






SJÖUNDA BINDI. 



JR.EYKJAYÍK. 
KOBTKABABMAÐUR BJÖBN JÓN8SON. 

í 8AFOLÐABPKBNTSMIÐJA . 

1889. 

Digitized by VjOOQ lC 






HARVARD COLLEGE LIBRARY 

IN MEMORY OF 

WILLIAM HENRY SCHOFIELD 

APRIL 6, 1931 



dbyGoogle 



Efnisskrá: 

bla. 
Hjálprœðisherinn, eptir dr. Fr. Nielsen (]þorT. 

Bjamarson) l--ð2 

Camillo Cavour, eptir Johan Ottosen (Ó. S.) . 63—96 
Báleidsla ög svefngöngur, eptir J. Ghristmas- 

Dipckinck-Holmfeld (J^orv. Bjarnarson) . . 97—166 

Kvæði 166—168 

Henry Morton Stanley, eptir 0. Irminger 

(porv. Bjamarson) 169-946 

Stúlkan frá Bretagne, eptir André Theuriet 

(f . F.) , . 246— 95S 

Köngurlærnar, eptir Emile Blanchari (|>. F.) 954— S67 
YfirHt yfir sögu Astralíu (H. S. +) ... ií68— 2t6 
Kordurheimsskautid (fijálmar Sigurdsson) . • 295—902 
Greptrunarsidir eldsdýrkenda, eptir N. Juel. 

Hansen (H. S. +) 803—307 

Kvæði 809—816 



dbyGoogle 



dbyGoogle 



Hjálpræðísherínn. 

Eptir 
háskölakennara í Khöfn, 



því á þessi trúarbragðahreyfing sammerkt við 
flestar aðrar kirkjuhreyfingar þær, er nokkuð kveð- 
ur að — eptir því sem merkislimir »hjálprœðishers- 
in8» hvað eptir annað hafa haldiðfram, — að hún á 
upptök sín að rekja til eins manns, hins svonefnda 
•allsherjarforingja*, er af flokksmönnum sínum er 
talinn eitthvað á borð við Lúther, Georg Fox og 
Jón Wesley. Æskusaga »allsherjarforingjan8» er 
aðdragandinn að sögu »hjálprœðishersin8». Trúar- 
félag það, sem hann upphaflega hneigðist að, hefir 
verið móðurskaut þessarar trúarhreyfingar, og hún 
ber á sér glöggt ættarmót við ýmislegt það, sem 
einkennilegt er við það trúarfélag. 

Vilhjálmur Booth er fæddur í Nottingham 
árið 1829. Faðir hans fylgdi sið rikiskirkjunnar^ 
Iðunn. Vn. 1 

Digitized by VjOOQ lC 



9 Fr. Nielsen : 

en hið tilvonanda fyrirliðaefní »hjálpræðisher8Íns» 
var þegar 14 vetra genginn í flokk meþódista, og 
hjá þeim snerist hann ári seinna »til guðs». Um 
sama leyti voru tveir ungir menn, er ilýlega höfðu 
gjört apturhvarf , farnir að leitast við að leiða menn 
til lífemisbetrunar, með því að halda þar guðræki- 
legar samkomur, og bauðst Vilhjálmur Booth, óð- 
ara en hann sjálfur var snúinn á hjálpræðisveg, 
til þess að vera í samvinnu við þá. Áður en hann 
var 18 vetra^ var hann búinn að fá orð á sig sem 
leikprédikari. |>egar meþódistar sáu, hvað mikið 
honum var léð, vildu þeir sem fyrst gjöra hann að 
presti í sínu trúarfélagi, en lækm'r hans aftók það, 
þar sem hann ekki mundi hafa heilsu til þess að 
leggja svo mikið á sig, sem þeir þurfa, er stöðugt 
standa í því, að reka menn á yfírbótarbekkinn. 
Booth varð því enn um stund að sætta sig við 
það, að vinna að verki sínu sem leikprédikari, og 
það var ekki fyr en árið 1853, að hann varð prest- 
ur. Sú grein meþódistaflokksins, er hann hafði 
gengið í löguneyti við, var hin svonefnda »New 
connexion»^, sem er ein hin fámennasta af meþó- 
distadeildunum. |>essi deild meþódistanna er að 
því leyti frábrugðin hinum, að allt skipulag henn- 
ar er afarfrjálslegt, og var hún stofnuð árið 1797 
af Alexander Kilham. En þetta löguneyti Bootha 
við þetta stjómfrjálsa félag hefir haft þau áhrif á 
hann, að hann er alveg móthverfur því að vilja láta 
afl atkvæða ráða, þegar úr einhverju skal skera. 



1) Árid 1880 voru ekki nema 26,000 manna i þessari 
grein meþódistaflokksins. 

Digitized by VjOOQ lC 



Hj&lprædisherinn. 8 

|>egar vér heyrum fyrstu frásögurnar um prests* 
leg störí Yilhjálms Booths, þá rekum vér oss í 
þeim á nokkuð, sem meþódistar og sáluhjálparher- 
inn eiga sammerkt í — þeir vilja hvorirtveggja geta 
bent á átakanlegan árangur erfíðis síns. Fyrst var 
hann prestur i London, en eptir nokkrar vikurfór 
hann til eyjarinnar Guemsey. Af framkvœmdum 
hans þar er þannig sagt : »Hann tók til starfa & 
miðvikudegi. Pyrstu dagana bar ekki á neinu 
merkilegu öðru en því, að einlægt f jölgaði þeim, er 
á hann hlýddu, og apturhvarf manna varð alhug- 
aðra, en á sabbatsdaginn játuðu þrír tigir manna, 
að þeir hefði höndlað hjálpræðið, og eptir 10 vikur 
taldist svo til, að ekki færri en 300 manns hefði 
gengið guði á hönd. Hjálpræðisstarf hans breidd- 
ist eins og eldur út um eyjuna. Hin kirkjufélögin 
tóku upp aðferð hans, og árangurinn varð mikil 
uppskera sálna». Frá Guernsey hélt svo Booth 
lengra til þess að prédika iðrun og aptúrhvarf, og 
meþódistablöðin gátu ávallt flutt nákvæmar skýrsl- 
ur um, hve mikiU væri árangurinn. f Nýja-Kast- 
ala sneri hann áeinni viku 290 manns, i Sheffield 
á einum mánuði 663, og þar fram eptir götunum. 
En svo mikil ofstæki og ærsl urðu á samkomum 
þeim, er Booth hélt, til þess að vekja menn til 
apturhvarfs, að enda meþódistum þótti nóg um, 
og var reynt að fá hann til þess að gegna prests- 
þjónustu á tilteknum stað í friði og spekt, þóekki 
vœri nema fáein ár. En svo mikil víkingslund var 
í hinum tilvonanda fyrirliða hjálpræðishersins, að 
ekkí leið á löngu, áður en hann vildi leggja upp í 

1* 

Digitized by VjOOQ lC 



4 Fr. Nielsen: 

Býjan leiðangur sem guðspjallari. En 1861 vildi 
Ðieþódistasamkundan ekki nota hann til þeirrar 
þjónustu, og réð hann þá af að fara sinna ferða. 

|>að var kona hans, er fastlega hvatti hann 
til þess að fylgja þessari guðspjallara köUun, er 
hann þóttist hafa, og er það á öllu auðséð, að 
þegar liður Rjálfan fyrirliðann, þá kveður ekki að 
neinum í öllum sáluhjálparhernum, eins og að frú* 
Katrínu Booth. í sérhverri trúarbragðahreyfingu 
hafa konur eitthvað komið til sögunnar, og þess 
«ru dæmi í kirkjusögunni, að í sumum trúarflokk- 
um hefir mest kveðið að aðgjörðum kvennfólksins, 
•og konurnar Ijósast lýst því, hvað flokkurinn hefir 
^einkennilegt borizt fyrir. Af prédikunum þeim og 
rœðum, sem frú Booth hefir látið prenta eptir sig, 
getum vér séð, að hún er kona hrifin af trú, og 
hennar hjartgróna guðrækni fær einkennilegan blæ 
við það, að henni er samtvinnuð framtakssemi og 
dugnaður, ásamt glöggri greind á því, hvað helzt 
•er nauðsynlegt, sem opt fylgir enskum konum. 
Sem móðir er hún hróðug yfir því, að öU börn 
hennar, bæði synir og dætur, ganga í »hjálpræðis- 
herinn»; og hún sér glögglega hin miklu mein mann- 
legs félags, að því er snertir trúarbrögðin og trú- 
rækni, og henni blandast eigi hugur um það, hvern- 
ig helzt megi ráða bót á þeim ; hún er einnig öt- 
ull og atkvæðamikiU formælandi kvennfrelsísins. í 
ritlingi, sem að efnisskipan og orðfæri er afbragðs- 
vel saminn, hefir hún haldið íram rjetti kvennfólks- 
ins til þess að prédika evangelíum, og ef leggja mœtti 
trúnað á spásagnir hennar, þá yrði þess ekki langt 
að bíða, að konur i öllum kirkjufélögum fengileyfi 

Digitized by VjOOQ lC 



HjálprædisherinÐ. 5 

til þess að prédika í kirkjum og verða prestar, en um 
þetta hafa þó enn sem komið er margir, og það hinir 
einbeittustu formælendur kvennfrelsis í þegnlegum 
efnum, viljað synja konum. En frú Booth segir r 
nÆtti ekki kvennfólkið, sem af guði er gætt fegurð 
og þokka aðvexti og yfirliti, sem flestum er lagn- 
ara að koma svo orðum sínum, að mönnum verðí 
hughvarf við, og sem guð hefir gefið örvar og næm- 
ar tilfinningar og viðkvæmni, ætti því ekki einnig 
að vera leyft það, að vera prestan. Voru ekki 
spákonur á dögum hins forna sáttmála ? og voru 
ekki í hinum fyrstu kristnu söfnuðum konur gædd- 
ar náðargjöf spádómsandans ? Frú Booth vill 
sanna það með orðum heilagrar ritningar, að kon- 
ur hafí rétt til þess að verða prestar, og að það 
sé ekki nema »ósiður», sem við hafi gengizt í 18 
aldir, að fyrirmuna þeim það, og til þess að sanna 
þetta, verður hún að hleypa sér útí biflíuþýðingu, 
og meðal annars er fjölorð rannsókn um það, 
hvernig réttast sé skilið gríska orðið XaXelv, er 
stendur í 1. Kor. 14, 34. Og svo tekur hún fyrir 
allar merkiskonur biflíunnar og kirkjusðgunnar, til 
þess af dæmum þeirra að sauna það, að konur 
hafí þessa köllun til kennimannsskapar. ^ær Föbe 
þjónustukona, og f jórar dætar Filippusar guðspjalla- 
manns, er allar höfðu spádómsanda, frú Guyon^ 
móðir Jóns Wesleys, og EUsabet Fry eru allar 
taldar upp, ekki til þess að sanna það — sem 
kirkjan aldrei hefir neitað — að konjir geti unnið 
Btórmikið gagn í þarfir guðsríkis, heldur því til 
Bönnanar, að kristinn söfnuður hér eptir eigi að 



dbyGoogle 



6 Pr. Nielsen: 

haía konur, ekkí síður en karla, i kennimaiiiis- 
stöðu. ' 

f>etta, að hjálpræðisherinn svo eindregið held- 
ur fram ithe female ministry»(kyennlegum prestskap) 
er eitt með öðru því, er stutt hefír að þvi, eJS 
hann næði að útbreiðast. í öllum leiðangri hjálp- 
rœðishersins hefír kvennfólkið með kenningimi sin- 
um miklu afkastað. Bæði er það, að þær hafa 
boðið af sér góðan þokka, þær hafa og ekki legið 
á tilfínningum sínum, og einmitt fyrir það hrifíð 
aðra með sér, svo að þær jafnvel hafa komið tár- 
unum út á gömlum, gallhörðum syndaselum, er 
ekki mundu hafa annað gjört en hróp og háð að 
heitingum iðrunarpostula meþódista um helvíti og 
eilífan eld. Og þetta, að hjálpræðisherinn hvikar 
€kki við, að halda fram kvennfrelsishugmyndinni 
8V0 langt, sem hún verður lengst rakin, þetta hefír 
vakið vinsældir hans víða, þar sem menn alls ekki 
hafa hirt um fagnaðarboðskap þann,sem þessir kvenn- 
kynjuðu kennimenn prédika. Hjálpræðisherinn ber 
vott um það, að meþódistar og kvennfrelsismenn 
hafa að nokkru leyti gengið í fóstbrœðralag. Sú 
grein meþódistanna, sem fjarlœgust var því, að 
vilja með Wesley aðhyllast biskupsstjórnarfyrír- 
komulagið á kirkjunni, hefír í hjálprœðishernum 
fikýrt lýst því yfír, að hún samsinnir að einu og 
öUu þau orð postulans : »í Eristi Jesú er enginn 
greinarmunur á karli og konu». f>að er alls ekki 
ósennilegt, þegar að því kemúr, að kvennfrelsis- 
málið kemur til úrslita, að þá kunni hjálpræðis- 
herinn að ríða aí baggamuninn. 

En það er annað mikilsvert mál, er varðar 

Digitized by VjOOQ lC 



HjálprœdÍBberinn. 7 

allt skipnlag mannlegs félags, sem er víðfangsefni 

þessarar aldar^ og sem hjálpræðisherinn hefir látið 

talsvert meira til sín taka en nokknrn tíma kvenn- . 

frelsismálið. Hjálprœðisherinn vill vera trúarbrögð 

fjórðn eðafímmtu stéttarinnar. Miklu eindregnara 

en hinn gamli meþódistaflokkur beinist hjálpræðis- 

herinn að þeim hluta þjóðarinnar, sem sí-ókyrr, eins 

og hið brimsoUna haf, ríður undir þœr breytingar 

og byltingar, sem eru að verða og við má búast. 

í einni af ræðum þeim, er frú Booth hefír haldið 

fyrir merkum og mikilhœfum mönnum ýmsra stétta, 

um það, hvernig hjálprsaðisherínn horfði við ríki 

og kirkju, hefir hún bent á það, að einkanlegt 

starfsvið hjálpræðishersins sé hinar svonefndu 

•hættnlegu stéttir». Hún hefir haldið þvi fram, að 

' hlutverk hjálpræðishersins værí ekki bundið við 

England eitt, heldur þyrfti að taka til allraþjóða, 

og því til sönnunar hefir hún bent á lögjafnaðar- 

menn Frakklands og f>ýzkalands, á svörtu hend- 

ina á Spáni, á nihilistana á Eússlandi. Meðal 

annars segir hún : lEg hefí opt hvíslað þvi að 

manninum minum : betur værí að við gætum feng- 

ið stjórnmálaskörungana okkar, ráðgjafana, alla 

mannviniy alla skynsama kristna menn og kaup- 

menn vora til þess að líta á þennan óaldars8^». Sam* 

úel Morley sagði það, að þeir sem bæri gæfu til 

þess, að láta dreggjar lýðsins fá kynni af sönnum 

kristindómi, mundu vera hinir mestu velgjdrðamenn 

Englands; og hann var ekki óðara búinn að segja 

þaö, en frú Booth var komin, og kvað hjálpræðis- 

herinn vera boðinn og búinn til þessa. I rœðu 

€ánni| sem hún hélt um: How tp exalt the mas- 

Digitized by VjOOQ lC 



8 Fr. Nielsen : 

868» (h\emig á að hefja upp múgann), leítaðist 
hún yið að sýna, að hjálpræðisherinn ynni það sem 
Samúel Morley hefði óskað eptir. Hún segir : 
»f>að sýnist sitt hverjum um það, hver vegurinn sé 
beztur tii þess að hefja þjóðina ; sumir segja : 
•gefið þjóðinni betri lög»; eg segi við því já og 
amen; það er gott ogblessað, að fá góð og réttlát 
lög ; aðrir segja : sjáið landslýðnum fyrir betri 
uppeldisfrœðslu-^. Og gott er það ; gott uppeldi er 
í sjálfu sér mikil blessun. pá segja enn aðrir : 
Sjáið þeim fyrir góðum og rúmum hýbýlum. Eg 
segi sama til ; það er gott og blessað ; notaleg og 
rúmgóð hýbýh eru dyggðinui góður styrkur, þar 
sem annars nokkurri dyggð er fyrir að fara ; en 
þeirri dyggð, sem engin er, verður ekki viðhjálpað». 
f að þarf því annað og meira, og því bætir hún 
við : »Vér höfum fundið, hvernig kristnir mannvinir 
geta bezt varið péningum sínum til þess að vekja 
múgann og bjarga honum við ; vér prédikum hon* 
um Jesú Krists sanna evangelíum, og vér prédikum 
það með krapti andans». 

^að ætti nú að sjást á því, sem eptir kemar, 
hvað mikið er hœft í þessum ummælum frúBooth. 
En eitt er vafalaust, og er það það, að frá Booth 
og maður hennar kunna vel áð öUum undirróðri 
og æsingum. í stjórnmáladeilum þeim, er einatt 
ganga i Englandi, er talið sjálfsagt að beita alls- 
konar œsingum, svo að þar hafa menn feagið mikla 
reynsla fyrir þvi, hvað helzt muni hrífa, og þessa 
reynslu hefír höfuöforingi hjálpræöishersíns fœrt sér 
i nyt. Ef œsingar og andirróðar eiga að koma 
einhveijum flokki að haldi, þá verður í þeím flokki 

Digitized by VjOOQ lC 



Hjálprœdisherinn. 9 

að vera fast skipulag og fullkomin hlýðni ; þetta 
hefir herra Booth getað séð á flokkadeilunum með-^ 
al landa sinna, og hefír hann látið reynslu þeirra 
sér að kenningu verða, og komið því fasta skipu- 
lagi á fiokk sinn og þeirri skilyrðislausu hlýðni, að 
nœst gengur ^ga þeim, er tiðkast i kristmunka- 
reglunni; og er það eitthvað hálfskritið, að hjálp- 
ræðisherinn, sá flokkur prótestanta, er lengst fer í 
því að losa um öU bönd, hann skuli semja skipu- 
lag sitt svo áþekkt því, sem lið það hafði, er bjarga 
átti rómversku kirkjunni á dögum siðbótarinnar, 
en það var, sem kunnugt er, kristmunkarnir. f 
hjálpræðishemum hefir allsherjarfyrirliðinn (gene- 
ral) alvaldsráð; hann hækkar alla að virðingum,. 
og hann skipar fyrir um það, hvar hver einn hafi 
stöðvar sínar; hann fær skýrslur um allt, sem 
fyrir herinn kemur, sigursœldir hans ogófarir, allt^ 
smátt og stórt. Hann hefir látið semja reglur fyrir 
aðbúð þeirri, sem fyrirliðar hjálpræðishersins ætti 
að bafa ; í þeim er brýnt fyrir þeim að eta heldur 
of lítið en of mikið, að laugast köldu vatni, að vera 
þurr i fæturna, og vera i ullarfatnaði innst klæða; 
en reglurnar enda á þessu : »Sneiddu hjá öUum 
lœknum, ef þú með nokkuru móti getur. Ef þú 
verður að marki véikur, þá gerðu allsherjarfyrir- 
liðanam orð um það». Generalinn vill ávallt vita,. 
hvernig heilsufarið er í hinni fjölmennu foringja* 
sveit. ]^að er ekki svo sjaldgæft, að veikindin geta 
komið að góðu haldi, þegar vekja þarf eptirtekt á 
hjálpræðishemum. ^annig gerði það töluverð áhrif 
á sama þá, er hlýddu á ræðu frú Booth um ^ 
»How to exalt the mas8es», þegar hún benti á eini^ 

Digitized by VjOOQ lC 



10 Pr. Nielsen: 

^f forgöngumönnum þessarar kirkjuhreyfingar ; 
bann sat þar með glóðarauga, nefíð barið tilóbóta 
og hnéð lemstrað; þetta voru áverkar eptir or- 
ustu, er fyrir nokkrum dögum hafði orðið á stræt- 
xmum í Gravesend. 

II. 
Að því er virðist, þá var það af hreinni til- 
viljun, að þessi nýi flokkur tók upp hermannabún- 
Mnað. William Booth og kona hans höfðu í mörg 
ár haldið úti innanlands kristniboði að hætti me- 
þódista, án þess að starf þeirra bærí nokkur þau 
merki, er vœrí verulega frábrugðin þeim, er menn 
«ilmennt geta búizt við, þar sem revivals (endur- 
Aífganir) meþódista fara fram. Með dugnaði sín- 
um höfðu hjónin smámsaman sett á stofn æði- 
margar trúarboðsstöðvar, og höfðu gert út fjölda 
;guðspjallara, og eptir 1875 gegndu þeirrí sýslan 
einnig konur, er höfðu fengið tilsögn hjá þeim 
hjónum. En það vantaði enn, að þetta liðhefði á 
sér hermannssið og snið. f>eir sem Booth voru ná- 
komnastir, kölluðu hann að visu við og við í hálfgild- 
ingsgamni allsherjarfyrírliðann (general), en engum 
hafði hugkvæmzt að fara lengra út í það. ^að var 
«kki fyr en í október áríð 1877, að einum af guð- 
spjöUurunum hafði hugkvæmzt að kalla sjálfan sig 
iflokksforíogjai , trúarboðsliðið »hallelúja-h6rinn»9 
og verk það, er hann hafði fyrír stafni, •stríðið i 
Whitbyi. En þetta var ekki nema uppátœki eins 
^instaks manns, og hafði engin frekarí eptirkdst. 
En þegar faríð var að gefa út skýrsluna um hina 
«vonefndu East London Christian Mission, sem 

Digitized by VjOO^ lC 



Hjálprœdisherinn. 11 

Booth og frœndlið haus hélt úti, þá sagði Georg 
Bailton uiú hann : þessi kristilega trúboðun er her 
af verkmönnum, er apturhvarf hafa gjört og sjálf- 
viljugir boðizt í herþjónustuna — en þessi Georg 
Bailton hefir á hendi ritstörf fyrir herinn, að því 
•er frú Booth segir. En þegar Booth sá þetta, 
Bagði hann : iNei, vér erum eigi sjálfviljugir ; því 
vér finnum að vér eigum að gera það sem vér ger- 
um ; það er ekki nema skylda vor ; og svo stryk- 
aði hann yiir orðið sjálfviljugir, og setti »hjálprœð- 
is» í staðinn. »]^etta orðtak féll oss þegar í stað 
vel í geð, skrifar Georg Eailton, og vér komumst 
hrátt að raun um, að það var œðimikið áhrifameira 
en gamla nafnið». |>að, sem áður var nefnt »trúar- 
boðsfélagið kristil6ga», varð brátt miklu sigursælla 
undir nafninu »hjálpræðÍ8herinn». 

Orðfæri heilagrar ritningar er svo auðugt af 
samlíkingum, að það hefír verið auðgjört með hana 
sem fyrirmynd, að setja fram samband guðs við 
heiminn og mannkynið í margháttuðum samliking- 
um. Sum félög og flokkar hafa einkum haft auga- 
stað á þeirri samlíkingunni, þar sem sambandið 
milli guðs og ísraelslýðs er sett fram sem hjúskap- 
ur, og út af þessari samlikingu hafa þeir svo spunn- 
ið langt hugsanakerfi, mjög sérvizkulegt og fjar- 
stætt orðum ritningarinnar. Páll postuli hefir 
skoðað krístinn söfnuð sem heilagt musterí byggt 
upp af undirstöðum spámanna og postula ; af þess- 
arí samlíkingu dregur frímúrarafélagið umt^J sitt 
xun musterí mennskunnar, og það, að postulinn á 
einum stað nefnir guð •höfuðsmið^ heimsins, hefir 
með því félagi gefið tilefni til þess fjölda af tákn- 

Digitized by VjOOQ lC 



12 Fr. Nielsen : 

um og orðtœkjum, er dregin eru af byggingarlist 
og múrsmíði. Orð ritnÍDgarinnar um baráttu við 
hold og blóð og við andlegan her iUskunnar undir 
himninum, og um trúna sem þá, er vinnur sigur 
yfir heiminum, hafa að fornu fari gert það að verk- 
um, að kristnum mönnum fannst það nærri liggja, að 
skoða líf sitt og safnaðarins sem stríð og baráttu. 
f að var þegar á 2. öld orðið algengt, að kalla líf 
kristins manns i»her8ýslu» Krists. Og í N. T. vant- 
ar heldur ekki lýsingar á þessari hermennsku í 
einatökum greinum. Páll postuH hefir í fyrsta 
brjefinu, sem hann ritaði, gefið lýsingu á vopna- 
búnaði kristins manns (1. J^essal. 5.), og þegar vér 
berum saman orð hans þar við orðajiiltæki, sem 
hann hefir í brjefi síðar rítuðu (Efes. 6.), þá get- 
um vér séð, hvernig þessi samlíking hefir vaxið 
hjá honum. Hann hefir sjálfsagt opt í kenning- 
um sínum haft þessa samliking, sem lá svo nærri. 
í mörgum af klaustrum miðaldanna voru myndir 
gerðar eptir þessarí samlíking, og þessi samlíking 
kom heldur en ekki vel heim, þegar kristin þjóð 
þurfti með herskildi að fara að berjast til þess að 
frelsa úr höndum ómildra manna landið helga með 
ðUum þess helgu stöðum. Og seinna á öldum, 
þegar rammgjörvum veggjum Eómaborgar lá við 
hruni fyrir hörðum árásum siðbótarinnar, þá voru 
það þessar samlikingsu: rítníngarínnar um stríð og 
baráttu, er hrifu huga Inigo Loyla, svo að það er 
ekki um skör fram, að hvildarstaður hans hefir veríö 
skreyttur eintómum bardagamyndum. 

Að visu var það svo, að Booth lengi vel fyrat 
í gamni hafði veríð kallaður general, og að þaö 

Digitized by VjOOQ lC 



Hjálprœdisheriiin. 18 

virtist vera tilviljan ein, að hann hafði orðatiltœk- 
ið »hjálpræði8her» um samverkamenn sina, en úr 
því að nafnið var komið á, þá hefir hann haldið 
fast við samlíkingu þá, er það á œtt sína til að 
rekja. Og hér hefir þá farið líkt og opt áður í 
kirkjusögunni ; kenningar og guðsþjónusta, trúar- 
setningar og tíðagjörð hafa ávallt hlotið að verka 
til muna hvað á annað. |>etta atvik, að Booth 
lét leiðast til þess að kalla sig allsherjarfyrirliða 
hjálpræðishersins, dró margt fieira með sér. |>egar 
hann fór að skoða sig sem hershöfðingja, þá komu 
fram hjá honum ósköpin öll af samlíkingum, sem 
voru f jarstæðar öUu þvi, er sézt hefir í ritningunni, 
því í samlíkingum sínum fer hún aldrei svo langt, 
að þær hætti að eiga við. Honum var ekki nóg 
að tala um stríð og baráttu kristilegs lífs, eða her- 
klæði kristins manns. Nú átti að gera »bænaskot- 
hríði ; yið stöku hátiðleg tækifæri áttu allir að 
rétta upp hendurnar, eptir skipun fyrirhðans: byssu- 
stingina — fasta. f>að þurfti að fara njósnarferðir, 
halda herráð, og herforingjastefnur, og á safnaða- 
fundunum voru þeir sýndir sem »herfang», er til iðr- 
unar höfðu snúizt. Nú átti ekki framar að tala ' um 
prestadjákna eða safnaðaröldunga. í stað safnað- 
arins kom nú her, undir forustu allsherjarfyrirliða, 
en undir honum stóðu fylkisstjórar, sveitarforingj- 
ar, hundraðshöfðingjar o. s. frv. 

Hið fyrveranda meþódiska trúarboðsfélag fékk 
nú aðalherstöðvar sinar i London, og hvervetna 
þar sem hjálpræðisherinn lagði fram, hafði hann á 
lopti rauðan f ánann, sem á var dregið blóð og eld- 
ur — blóð Jesú Krists og eldur heilags anda, — 

Digitized by VjOOQ lC 



14 Fr. Nielsen : 

ÍBooth samdi »orders and regulatíons for the Salva- 
tion Army», eptir hermannakveri Sir Garnet Wol- 
seleys ; í því eru gefnar allar nauðsynlegar leið- 
beiningar um það, hvernig haga skuli njósnarferð- 
nm, hvernig vinna eigi borgir og verja. f^essar 
reglur og fyrirskipanir urðu svo handbók allra liðs- 
manna í hjálpræðishernum. f>ær eru í 6 kapítul- 
um, og á að lesa sinn kapítulann hvern rúmhelg- 
'an dag til uppfræðingar og sjálfsprófunar. Til 
sunnudagalestra hafa liðsmenn biflíuna, og blað 
hersins, »Herópið» (the war cry), er nú sem stend- 
ur kemur út tvisvar í viku, og eru á Englandi 
230,000 eintök prentuð af hverju tölublaði. f>etta 
aðalblað hersins kemur út í Lundúnaborg, en auk 
þess heldur hann úti eitthvað um 20 blöðum sam- 
nefndum út um landið ; herinn heldur og úti mán- 
aðarriti, er kallað er : All round the World, og eíu 
prentuð af því 35,000 eintök. 

III. 

A herforingjastefnunni, sem haldin var í ágúst- 
máuuði 1878, var slitið hinu kristilega tráarboðs- 
félagi, til þess að Hjálpræðisherinn mætti koma í 
þess stað ; og þegar hann árið 1879 kom fram 
undír sínu rauða merki, vakti hann undir eins 
eptirtekt manna. »|)etta, að bráka merki, segir 
Eailton, hefir annars meira en nokkur mundi ætl- 
að hafa, stutt að því að halda saman liðsmönnum 
vorum, gera þá hugrakkari, framtakssamari og úr- 
ræöabetrit. Sama ár stofnaði herinn hermanna- 
skóla, þar sem foringjaefni gátu fengið reglubundna 
tilsögn ; og þessari tilsögn er sí og œ haldiö áfram, 

Digitized by VjOOQ lC 



Hjálprœdisherinn. 16 

nú sem stendur í aðalherstöðvnnum Queen Victoria 
Street nr. 101. Árið 1880 fór Georg Bailton með 
7 »hallelújah-stúlkumB til Bandaríkjanna, til þess 
að reisa þar merki hersins. ^etta lið, sem sent 
var til Ameríku, hjóst fyrst hinum rauða og dökk- 
bláa einkennisbúningi, með hinu þýðingarmikla S 
(salvation = hjálprœði) sem greiningarmerki. Ein- 
kennisbúningurinn er nauðsynlegur fyrir hvern her, 
svo að liðsmenn geti þekkzt, og því fóru liðsmenn 
sáluhjálparhersins því nær alstaðar að dæmum 
þessarar sveitar, er tíl Ameriku fór. Eailton segir: 
»|>að leíð ekki á löngu áður en liðsmenn sáluhjálp- 
arhersins um allt England fyrir sjálfra sin fé ÚU 
vegnðu sér þetta merki þess, að þeir æfílangt væri 
búnir að helga sig þjónustu við Krist. Síðar meir 
var sett upp stór sölubúð í Queen Victoria Street 
101, þar sem einkennisbúningar og greiningarmerki 
voni seld, og eptir ársskýrslunum 1884 er verzlun 
þessi svo arðsöm, að ágóðinn af henni geturstaðið 
straum af mestum þeim kostnaði, sem þarf til að- 
alherstöðvanna. 

^ar sem þetta einkennisbúna lið karla og 
kvenna fór i flokkum með hljóðfæraslætti, þyrptist 
brátt saman múgur og margmenni af forvitni. Að 
vísu voru menn vanir því, að leikmenn prédikuðu 
og hjeldu samkomur á strætum úti, en annaðeins 
og þetta höfðu menn fyr aldrei séð. Sumir urðu 
hrifnir, aðrir gerðu ekki nema háð og spott, svo 
varð gauragangur <^ róstur á strætunum. Árið 
1882 höfðu 669 orðið sárir af hernum. f>eir voru 
allir nákvæmlega skráðir, er sœrðust, þvi svo sem 
síðar mun sagt verða, á píslarvœttið að vera eitt 

Digitized by VjOOQ lC 



16 Fr. Nielsen : 

«if órækustu vottum þess, að herinn hefir náðar- 
gjöf andans. Vínsölumennirnir, er hötuðu hermenn 
hjálpræðisius fyrir það, að þeir voru strangir bind- 
índismenn, gerðu beinlínis,út her á móti þeim, er 
þeir kölluðu Skeleton Army (beinagrindarherinn) ; 
hann hafði f^rrir merki fána með beinagrind eða 
hauskúpu og tveimur leggjum. f>að fór í harðar 
rimmur milli þessara hersveita, einkum í grennd 
við hermannabúðirnar. Sumir af liðsmönnum hjálp- 
ræðishersins og fyrirliðum hans voru settir í fang- 
^lsi fyrir róstur og friðarspjöll, og frú Booth var 
sjálf sett i varðhald. En nokkrir af biskupum 
rikiskirkjunnar og margír þingmenn tóku málstað 
þessara hermanna, er létu lúðra sina gella einmitt 
þar sem aldrei heyrðist ómur af orgönum kirkj- 
unnar, og í notum trúarbragðafrelsisins kröfðust 
þeir þess, að herinn tálmunarlaust mætti farasína 
íram. Brátt kom að þvi, að herskýrslurnar gáta 
frá því sagt, að erkibiskupinn í Kantarabyrgi hefði 
veitt hernum féstyrk. Annar enskur biskup varð 
svo bermáll, að hann taldi framkvæmdir hersins 
þakkarverðar, »þar sem sóknarprestarnir væri svo 
önnum kafnin, og þótt herinn ekki að öUu leyti 
væri samhljóða ríkiskirkjunni, taldi hann þó engan 
vafa á því, að hann hefði sitt umboð af hendi þess, 
er alls á ráð. Booth fékk sí og æ bréf frá ýms- 
um kirkjudeildum, er hvöttu hann og örvuðu fram, 
og þegar hann árið 1882 skoraði }aer sinn í Lund- 
ánum, þá gat hann meðal annars lesið upp bréf 
frá Yictoríu drottningu, er ámaði honum aUra 
heilla. 

Oengi hersins óx enn meira við það, að hon- 

Digitized by VjOOQ lC 



Hj&lprœdisherinn. 17 

um anðnaðist að itaka herskildÍB illa ræmt leikhús 
í einnm útjaðri Lundúnahorgar; tókst það fyrír 
stórkostleg samskot, er herínn á örskömmum tíma 
gat haft saman ; það voru 17000 pd. sterling ; þetta 
leikhús gerði herínn svo að einni af sínum víggírta 
borgum. Eptir þetta óx herínn dag frá degi. 
Skýrslan frá 1884 sýnir það, að þá voru að eins á 
Englandi og Skotlandi 1147 fyrírliðar með manna- 
forráði yfir 637 herdeildum ; en auk þeirra voru 
majórar og adjútantar ; en á foringjaskólanum voru 
þá 188 fyrírliðaefni. Og févant er hernum ekki. 
t herskýrslunni 1883 segir Booth : iGuð þerrar af 
oss tárín með 5 punda seðlum». Árið 1884 hafði 
sú grein hersins, sem á Englandi var, umráð yfír 
74,665 pd. sterl., en við sölubúð aðalherstöðvanna 
var um sama leyti selt fyrír hér um bil 60,000 pd. 
sterl. í búðunum í Queen Victoría 'Street 101 
gátu menn upphafiega ekki fengið annað en bæk- 
ur, blöð og einkennisbúninga, en því hefir einlægt 
fjölgað, sem verzlað hefir veríð með. fað var 
bráðum farið að selja hjálpræðishersþerrur með 
þessn letrí á rítuðu : Krists blóð þvær af oss alla 
synd ; seinna hjálpræðishers-te, með mismunanda 
verðlagi ; hjálpræðishersgreiður, hjálpræðisherssápu. 
Hjálprœðisherssápan er nokkurs konar glyeerín- 
sápa, og er i henni mynd af Booth eða skyldu- 
liði hans, og mœlir blaðið War Cry mjög fram með 
henni, og lætur þess jafnframt við getið, að óhætt 
sé að brúka hana, myndirnar skemmist ekki við 
það. 

Auk aðalherstdðvauna í Lundúnum geta skýrsl- 
Idnnn. VII. 2 

Digitized by VjOOQ lC 



18 Fr. Nielsen: 

umar einnig Um aðalstöðvar í Parísarborg, Genf , 
Stokkhólmi, Nýju-Jórvík, San Francisko, Toronto 
í Kanada, Melbourne, Adelaide og Sidney í Ástra- 
líu, á Nýja-Sjálandi, Höfðabæ, og Bombay. Árið 
1881 fór ein sveit af hernum undir forustu kvenn- 
marskálksins júngfrú Katrínar Booth, dóttur »gene- 
ralsin3», til Parísarborgar. Hún leigði sér þar þeg- 
ar í stað hæfilegan bústað, og fór að hafa viðuir- 
búnað til þess að vinna Parísarborg. J)egar Al- 
phonsé Daudet ritaði hina sárbeittu lýsingu á Hótel 
d' Autheman í »L'evangeliste», hafði hann líka fyrir 
augum sér hjálpræðisherinn, er þá var nýkominn 
til borgarinnar, og búinn að festa upp feikna stór- 
ar auglýsingar á götuhornum í Parísarborg, en á 
Boulevörðunum stóðu í fylkingum ungar stúlkur í 
einkennisbúningi, sem áttu að fá Parísarbúa til 
þess að sínna nokkuð Kristi. Jungfrú Booth hóf 
sem sé herhlaupið á Parísarborg með því að senda 
hóp af hallelújah-stúlkum, sem á Boulevörðunum 
og Place de la Bourse áttu að selja »En avant*, 
sem er frakknesk útgáfa af »The War Cry». Kvenn- 
marskálkurinn skýrir sjálf svo frá, að blaðið hafi 
selzt vel, því einkennisbúningurinn hefði farið sölu- 
stúlkunum svo fyrirtaksvel. Fundirþeir, sem her- 
inn hélt, voru þó um stund bannaðir, vegna þess 
að út úr þeim urðu ærsl og órói. Seinna höfir 
jungfrú Booth gjört aðra tilraun og varið meiru til 
þess, að ryðja þessari hreyfingu braut í Frakklandi; 
lætur hún að vísu vel yfir framgöngu hersins, en 
þó virðist mega á öllum lotum sjá, að þar er við 
talsverða erfiðleika að berjast. 

Hvergi hafa hernum jafnmjög brugðizt vonir 

Digitized by VjOOQ lC 



Hjálpræðisherinn. 19 

sem þá er hann kom til Svisslands, þar sem þá 
menn þeir, er meþódistar í Ameríku og Englandi 
gera út þangað, eru vanir að fyrir hitta þar hinn 
frjóvasta jarðveg. Um jólaleitið 1882 kom jungfrú 
Booth til Genfar, eptir ófarir þær, er hún hafði 
beðið í Parísarborg ; en hér tók þá ekki betra við. 
Að vísu fékk hjálpræðisherinn heldur hlýlegar við- 
tökur hjá »góðfý8Í8P}önnum» í Svisslandi, er voru 
orðnir vanir i»endurvöknunum» fyrir kenningar enskra 
trúarboða; en meiri hlutinn af frjálslynda flokkin- 
«m í Genf reis andvígur við, erhann sá gífurmæli 
þau, er kvennmarskálkurinn hafði í auglýsingun- 
um, þar sem hún segir borginni stríð á hendur. 
Stjórnin benti á það, að stjórnarskráin heimilaði 
öUum trúarbragðafrelsi, og taldi því sæmst, að* 
taka öllu með spekt; en það kom f^rrir ekki. Borg- 
arskríllinn gjörði aðsúg að húsi því, er herinn hélt 
i fundi sína, og i 2 daga var allt í ærslum og upp- 
námi í Genf. Til þeðs að skirra vandræðum og 
friðspellum, urðu það þá úrrœði stjórnanna í sum- 
um nágrannafylkjunum, að banna það, að herinn 
hjeldi þar fundi, þótt það reyndar kæmi ekki sem 
bezt heim viö ákvæðin í stjórnarskránni um trúar- 
bragðafrelsi, og var jungfrú Booth rekin út úr Genf, 
eÍDS og borgarmenn 10 árum áður höfðu farið með 
Mermillod, kaþólska biskupinn. í borg þeirra 
Calvins og Eousseaus var mönnum ekkert betur 
um gefíð þessa skrípamynd mótmælendatrúar, 
heldur en um römmustu kaþólsku. Til þess 
að storka Genfarbúum, fór MermiUod biskup 
til Fórney, en jungfrú Booth fór til Lausanne, og 

2* 

Digitized by VjOOQ lC 



20 Fr. Nielseu: 

Jar bjóst hún í kyrrþey til sóknar. En meðán 
hán þar á laun var að halda fundi síns, lét önnur 
kona, ekkja Agenors greifa de Gasparin, koma út 
ritling, er á svipstundu firrti hjálpræðisherinn öU- 
um hlýjum hug »góðfýsismanna». Frú Gasparin er 
^in fremst í flokki þeirra, og hún tók nú fyrir 
^Orders and regulations» hersins, og sýndi af þeim 
fram á, hve náskyldur hann ^œri kristmunkaregl- 
unni, og úr því var ekki við neinu góðu að búast 
fyrir herinn í Svisslandi. |>egar evangeliska sam- 
bandið hélt fund sinn í Eaupmannahöfn, þá kom 
^ þann fund einn af fyrirUðum hjálpræðishersins, 
<og skoraði á sambandið að fara þess á leit við 
stjórnina í Svisslándi, að hún hætti þvi að mis- 
bjóða trúarbragðafrelsinu , með því ólöglega að 
banna hjálpræðishernum að vinna þar verk sitt. 
En honum varð lítið ágengt, með því að flestir 
iþeir, er í sambandinu voru, voru lítt hlynntir 
iiernum. Samt hefírherínn síðan leitazt við að ná 
þar fótfestu, en hefír ekki tekizt. í því farast 
þeir ekki hjá, þeir Svisslendinigar , er mestir 
•eru frelsismenn, og góðfýsismennirnir, að hvorir- 
•tveggja skoða frelsisherinn eins og skrípamynd 
kristins siðar, er sé öllum mönnum ósamboðin, og 
J)vl heldur kristnum mönnum. Fyrir skemmstn 
leitaði herinn fyrir sér i Basel og Ziirich, og á báð- 
^m stöðunum kviknuðu af því róstur. 

En fyrir þessar hrakfarir, er herinn hefír farið 
ú Frakklandi og Svisslandi, hefír hann fengið 
talsverða uppbót í annari heimsálfu, þar sem nm 
miklu meira er að tefla. AUir kristnir trúarflokk- 
;flr boða heiðingjunum á Indlandi kristna trú hvorir 

Digitized by VjOOQIC 



HjálprædÍBherÍDn. 21 

í kapp við aðra. |>arna fór nú hjálpræðÍ8herinx> 
að reyna, hvað sér yrði ágengt með það, að boða 
ókristnum mönnum trú. Aðferðina hefir hann haft 
alla hina sömu sem í Európu. Hjálprœðisherinn^ 
gerir engan mun á mönnum, sem að eins aðnafn- 
inu til eru kristnir (t. a. m. skírðir), og Hindúum 
eða Múhameðstrúarmönnum, . er áldrei hafa heyrt 
Krist nefndan á nafn. Trúarboðunin er hjá þeim 
hin sama, hvort sem hún er með kristnum eða ó* 
kristnum. 

Dag einn árið 1882 kom maður einn, er Tucker 
heitir, að máli við Booth ; þessi Tucker hafði haft 
einhverja sýslan á Indlandi, en hafði gert sér ferð* 
til Englands, tii þess að fá greinilegar sögur um 
hjálprœðisherinn, er hann hafði fengið einhverja. 
Titneskja um í blaðinu iThe war cry». |>egar 
Tucker hafði skamma stund verið við aðalherstöðv- 
amar hjá Booth, fékk hann »majórsi-tign, og var 
það ráðið, að senda hann með þeirri tign ásamt 
þremur öðrum fyrirliðum til Indlands til þess að' 
Tinna það mikla land. Áður en Tucker majór 
lagði upp í leiðangurinn, var svo mikið skrum gert. 
om þessa fyrirhuguðu Indlandsför, að hjálpræðis- 
herinn hefir aldrei gert það betur, og er þá miki6^ 
mælt. Booth hafði leigt handa sér og hernum 
hina geysistóru Alexöndruhöll sunnudaginn 3. júlí ; 
og þremur vikum á undan voru smá og stór aug- 
lýsingablöð búin að birta það um allt England,. 
hvað herinn þann dag œtlaði að hafast að f 
þessari feiknastóru höll , og í görðunum og: 
Bmærri húsunum, þeim er undir hana lágu. 
í boösritinu sagði svo meðal annars : iUiik 

Digitized by VjOOQ lC 



22 Fr. Nielsen: 

dagmál verða hliðin opnuð til þess að hleypa pss 
inn til þess að vegsama guð. Einni stundu fyrir 
hádegi stór almenn helgunaryfirlýsing. Frá því 
stundu fyrir nón fram mitt á miUi nóns og mið- 
aptans safnast herinn i stórflokkum hér og þar í 
garðinum undir forustu fyrirUða úr yfirliðasveitinni. 
Allir majórarnir verða viðstaddir. Hálfri stundu 
fyrir miðaptan safnast aUt Uðið saman, og fara 
«vo aUir á stað, hver á eptir öðrura. Liðið, sem 
til Indlands á að fara, mun láta sjá sig i einkenn- 
ishúningi þarlendra manna riðandi á fíl». 

f)etta hreif ; 20 — 30,000 manna flykktust að úr 
'öUum áttum á Englandi með aukajárnhrautarlest- 
um, svo að þeir voru ekki neitt fáir, er Tucker 
majór gat sýnt sig þennan tiltekna dag, áður en 
hann lagði upp í Indlandsför síua, og þeir þrír fé- 
lagar hans. 19. dag septemherm. náði »Indlands- 
herinnt landtöku í Bombay, og œtluðu þessir lið- 
lausu fyrirliðar sér þegar i stað að fara að undir- 
búa það, að leggja undir sig landið. Ennúhittist 
iUa á. Stjórnin á Indlandi var hrædd um það, að 
|)egar Múhameðstrúarmenn heyrðu og læsu þessar 
hermannlegu tölur fyrirliðanna, þá kynni þeim að 
koma það til hugar, að Englendingar, sem kristnir 
vœri, œtluðu nú að fara að taka upp sama siðinn, 
«em Múhameðstrúarmenn höfðu haft, að kúga menn 
með vopnum til þess að taka trú. En af þeím 
misskilningi gátu staðið hin mestu vandræði, eins 
og þá stóð á, því þetta var rétt um sama leyti 
•sem falsspámaðurinn hafði hafið uppreistina í Súdan. 
j^essum 4 fyrirUðum var þvi fagnaö þannig, að 
þeim var harðbannað allt, sem gœti vakið flokka- 

Digitized by VjOOQ lC 



Hjálpræðisherinn. 23 

drátt á strætum úti. En Tucker varð ekki ráða- 
fátt. Með því að taka upp búning Hindúa í stað 
einkennisbúnings hjálpræðishersins, hafði hann sýnt, 
að herinn, þegar til Asíu væri komið, hlyti]nokkuð 
að semja sig eptir því, sem þar stóð á, og það var 
í fleiru en búningnum einum, sem þeir þurftu að 
breyta til. Tucker og þeir félagar sinntu ekkert 
banni lögreglustjórnarinnar, og héldu innreið sína 
í Bombay á kerru, dreginni af uxum, er þarlendir 
menn hafa. Einn fyrirliðanna þeytti indverskan 
lúður, annar hélt á merki hersins, og voru letruð 
á það hin vanalegu einkunnarorð, þýdd á þarlénda 
tungu. En er þarlendir menn sáu þessa Európu- 
búa í þjóðbúningi Hindúa, flykktust þeir saman. 
Til þess að sporna við slíkum tiltækjum framveg- 
Í8, var lúðurþeytarinn settur í varðhald. En Tucker 
hefði þá illa skilið í »Orders and regulationsi, þann 
kaflann, sem er umþað, ihvernig vinna eigi borg», 
ef hann hefði nú látið hugfallast við það, að missa 
lúðurþeytara einn. 

Daginn eptir fór hann og báðir hinir fyrir- 
iiðamír syngjandi um göturnar í Bombay. |>egar 
um tvennt er að kjósa, sönglausa göngu, eða 
veikróma söng , þá kýs hermannakverið heldur 
sönglausa göngu ; en hér voru ekki nema einir þrir 
menn í prósessíunni, svo að hér varð að syngja, 
ef nokkur átti að fást til að veita þeim eptirtekt. 
f egar svo erfiðlega stendur á, þá segir hermanna- 
kverið svo fyrir, að syngja skuli svo hátt, að heyra 
megi í húsum þeim, er hafa opnar dyr og glugga. 
f>e8BÍr þrír garpar þrömmuðu því hægt og hjsegt 
eptir aðalstrœtunum í Bombay og kyrjuðu hárri 

Digitized by VjOOQIC 



24 Fr. Nielsen: 

röddu sálmana sína ; því svo er fyrir mælt í her- 
mannakverinu : »þar sem ekki eru nema fáir einir 
til þess að ganga í prósessíu, þar verður göngu- 
lagið að vera seinfærara, heldur en þar sem stór 
er flokkurinn. |>etta sönglag á strætum úti var nú, 
að því er lögreglustjórninni skildist, eitt af því, sem 
bannað var, og majórinn fór sömu leiðina og lúður- 
þeytarinn hans. 

En við þetta var mikið unnið ; nú var dýrð- 
arljóma píslarvættisins orpið á Indlandsfara ; allir 
tóku málstað þeirra og voru þeim sinnandi í orði. 
Blöð Hindúa víttu skorinort tiltæki lögreglustjóm- 
arinnar; köliuðu það sýnt gjörræði af henni, og 
hana hafa gjörzt eggjanafifl stjórnarblaðanna. Trú.- 
arboðarnir og blöð þau, er þeir halda úti, tóku 
einnig málstað hjálpræðishersins, því þeir sáu, aó 
gæti lögreglustjórninni haldizt uppi önnur eins að- 
ferð og hún hafði við þessa fyrirHða hjálpræðis- 
hersins, þá gæti sama hætta vofað yfír sjálfunv 
þeim og þeirra störfum, og spekingurinn indverski 
Keshub Shunder Sen, hinn hálfkristni, tók svari 
þeirra. Tucker var skamma stund i varðhaldi, ea 
þessi stutta fangelsisvist hans kom honum að því 
að góðu haldi, að honum og aðgjörðum hans var 
fyrir bragðið veitt miklu meiri athygli, enda lei5 
ekki á löngu, áður en hann fór að geta sent til 
aðalherstöðvanna sigurfréttir, og rak þá hver aðra, 
Bvo að skammt leið á milli. Brátt kom þar, aö 
Booth gat í embættisnafni gefið skýrslu um þaö» 
að hinn frækni Indlandsher, er margir mundu 
kannast við frá prósessíunni í AlexöndruhöUinni, 
hefði aukizt syo að liðii að nú vœri 35 fyrirliðar 

Digitized by VjOOQ lC 



HjálprœdisherÍDD. 25 

við hann, og hefði auk sinna fyrstu stöðva íBom^ 
bay náð stöðvum i Madras, Ealkútta, Púna, La^ 
hore og Kólomba á Ceylon. Booth var heima- 
fyrir farinn að hafa beztu vonir um það, að sigur* 
sældir hersins á Indlandi mundu verða svo mikl- 
ar, að liðsauki hans mundibera af öllu þvi, erhin 
trúarboðsfélögin hefðu fengið afkastað, því á fárra 
mánaða fresti hafði hjálpræðisherinn fengið fyrir- 
liða, er kunnu að mæla á 12 eða 13 tungur þar- 
lendra manna, og bæði Hindúar og Múhameðstrú* 
armenn voru »handteknir» þúsundum saman. 
Tucker majór var svo stórhuga og vongóður, að 
hann vændist þess, að áður en árið 1884 væri hð- 
ið, mundi sér hafa bætzt að minnsta kosti þúsund 
samvinnumanna. |>ó virðist sú von hans hafa 
brugðizt. Aptur sýna skýrslur siðustu áranna, að 
herínn hefír »handtekið» marga úti í þorpum« 
Tucker hefír sjálfur æði-langan tíma látið fyrirber- 
ast undir tró í þorpi einu í Gujerat, berfættur, og 
ekkert bragðað annað en jurtafæðu, til þess að 
koma sér i mjúkinn hjá þorpsbúum ; og þegar hann 
var búinn að »handsama» þá fyrstu af þorpsbúum, 
bœttust ávallt nýir og nýir við, svo að hann & 
einmn ársfundinum í Bombay gat sýnt sem sigur- 
merki 130 menn ár indverskum þorpum, er ný- 
gengnir voru í liðið. 

Og það er ekki neitt nœrríTucker, að látasér 
nægja þá frægð og frama, er þegar er fenginn, 
Hann þreytist ekki, þótt hann farí um Indland 
l&ndshomanna á milli ; á 20 dögum hefir hann far- 
ið 2,986 (enskar) mílur, og kallar það ekkí annað 
en að bregða sér til >njÓ8na». Eptirþví semsjálf^^ 

Digitized by VjOOQ lC 



26 Fr. Nielsen : 

uin honum segist frá, er honum tekið með syo 
mikilli vinsemd, bæði hjá Hindúum, Múhameðs- 
trúarmönnum, Indverjum þeim, er kristna trú hafa 
tekið, og Európumönnum þeim, er til Indlands 
hafa farið, að hann veit ekki almennilega, hjá 
hverjum vinsemdin er mest. f>ó er svo að sjá, 
sem Hindúar sýni honum mest vinahótin : »|>ví 
það er aðdáanlegt að sjá, hvað fljótir þeir hafa verið 
að skilja andann i hernum. |>eir hafa ofur gam- 
an af trumbuslættinum, bjöUubumbunum, fánunum 
og prósessíunum, og þeim er óskiljanlegt, hvað til 
þess kemur, að Európumenn skuli hafa svo mikinn 
ama á þessu*. 

IV. 

Kirkjusagan á frá mörgum undarlegum pró- 
sessíum að segja, en aldrei heflr áður annað eins 
verið um að vera, eins og þessar hergöngur hjálp- 
ræðishersins. Frósessíur kaþólsku kirkjunnar, með 
dýrðlingamyndir og vígð merki, með Ijósagangi og 
reykelsi, og með söng og hljóðfœraslætti, sem opt 
er nokkuð veraldlegur, eru næsta frábrugðnar þess- 
um hermannlegu göngum með blaktandi fánum, 
bumbuslœttí og lúðragangi. Ðjákninn var vanur 
að byrja prósessíur kirkjunnar með þeim formála : 
Procedamus in pace (göngum fram í friði); hjálp- 
ræðisherinn fer þannig af stað, að glymja við lúðrar 
og barðar eru bumbur. 

Frá Booth kannast fúslega við það, að svo lög- 
uð kristileg guðsþjónusta er alveg ný ; en hún helð- 
ur því fram, að hún sé bæði að réttu hœf og nauð- 
synleg : »Á ekki guð almáttugur heimting á strœt- 

Digitized by VjOOQ lC 



Hjálprædisherinn. 27 

unum? Stendur ekki á kaupmannahöUinni íLund- 
únum : iJörðin og fylling hennar er drottinsi ? — Á 
öðrum stað segir hún : »Ef vér komumst að raun 
um það, að prósessíur og hergöngur fái fólk frem- 
ur til þess að hlýða á orð vor, því skyldum vér þá 
ekki neyta þeirra meðala? hver er jafnmaklegur 
þess, að merki sé borið fyrir honum, sem konungur 
konunganna, og hver annar á sönglist himins og 
jarðar en hann? Eg þori að fullyrða, að and- 
skotinn á ekki heimtingu á einni stakri nótu^ og 
hann skal verða að sleppa öllum þeim, sem hann 
hefir kastað eign sinni á. Vér höfum komizt að 
raun um það, að hersöngslögin ekki að eins geta 
fengið fólk til þess að fiykkjast saman að oss; þau 
geta eihnig vakið bliðari tilfinningar, og vakið og 
örvað athygli hjá verstu mönnum, er aldrei hafa 
gott orð heyrt. Nú sem stendur eru í voru liði 
margir menn, er hafa látið ginnaðt út úr veitinga- 
hásuQum af söng vorum og prósessium. Má ekki 
á sama standa, með hverju móti vér náum í bóf- 
ana, er œtla að hleypa upp höUum yðar með dyna- 
mit, ef vér að eins náum í þá?» |)að er tœpast 
fortakandi, að frú Booth kunni að hafa nokkuðtil 
síns máls, þar sem hún hefír þetta traust á töfr- 
anda afli söngsins ; en hitt er sjálfsagt mjög efan- 
egt, að forsprakkarnir að því, að sprengja upp hallir 
og hús með dynamiti, gangist eins upp við sönginn 
og höfrungurinn hans Amfíons um árið. 

|>egar borg á að taka herskiidi, þá eru það 
þess háttar prósessíur með hljóðfæraslœttí og glumra- 
gangi, sem hemum gefast bezt. Booth hefir í her- 
mannakverinu ráðlagt það, að enda fyrstu fundina, 

Digitized by VjOOQ lC 



28 Er. Nielscn : 

sem herinn heldur, með hergöngu, söng og hljóð- 
íæraslætti, til þess að koma borgarbúum á kreik. 
Hann telur það ekkert saka, þótt bæði söngurinn 
og göngulagið í byrjuninni sé bágt ; það vekur allt 
að einu athygli manna, ogþað er það sem þarfað 
vera. f>að hefir komið fyrir, að borg hefir unnizt 
með einum saman hergöngum. Sumstaðar hefir 
lögreglulið skorizt í leikinn og bannað að haida 
f jölmenna f undi, en þá hafa fyrirliðar hersins, heil- 
um klukkustundum saman, gengið sama strætið 
fram og aptur, ýmist raulandi eitthvert sálmvers, 
eða þá sagt nokkur orð, er áttu að vekja eptirtekt 
manna. Eptir dómi Booths hafa prósessiurnar það 
til síns ágætis, sem honum þykir ekki smálítið í 
varið, að líkindi eru til, að í þeim megi ávailt 
koma við »nýju og nýju». f>að má ganga hljóð- 
lega, eða þá með harki og háreysti, söngUiUst eða 
syngjandi, og með hljóðfæraslætti, með merkjum 
og einkunnarorðum, í halarófum, breiðfylkingum og 
svínfylkingum. Eailton segir : »Vór höfum opt hlot- 
ið að við hafa prósessíur í stað guðsþjónustu, og vér 
höfum opt hlotið að láta oss vera meir um það hug- 
aö, að skarkalinn heyrðist sem víðast, en um orð- 
in, sem töluð voru til þess að sannfæra synda- 
þrælana*. 

En til þess að vekja eptirtekt manna á hern- 
um, þarf einnig að leita ýmsra annara ráða. í 
hermannakverinu stendur kafli um það, >hvemig 
blööin geti komið hernum að haldi», og vœri hægt 
að ímynda sér, að þau væru samin af einhverjum 
ameríkönskum húmbúgmanni, er væri orðinn leik- 
inn i því að vegsama eitthverb kynjalyf. I þeas- 

Digitized by VjOOQ lC 



Hjálprœdisherinn. 29 

nm kafla stendu^ meðal annars : i|>að er ávallt 
mjög gagnlegt, að blöðin fcali nm herinn. |>vímun 
hver 8á fyrirliði, sem nokkurfc gagn er í, svo fyrir 
sjá, að sem fyrsfc verðí um hann getið í blöðunum. 
f>að er vel til þess vinnanda, að verja dálitlu fé 
til auglýsinga, því þær vekja athygli bæði ritstjór- 
ans og lesendanna, og n;ieð því er herinn orðinn 
að umtalsefni. |>að er bezt að hafa auglýsingarn- 
ar stuttar og laggóðar, og einkennilegar : »Hjálp- 
ræðisherinn er á leiðinni*. »Fyllisvín stíga i stól- 
inn». |>essar eða því um likar stuttar auglýsingar 
eru prentaðar á fremstu blaðsiðuna af blöðunum, 
eða þær eru festar upp á gatnaraótum til þess að 
láta menn vita af þvi, að bráðum megi eiga von 
hemum. Og þegar vinna á borg, þá þarf fyrir hvern 
mun að fá blöðin til þess að vinna i haginn tynr 
herinn. . Booth fræðir fyrirliða sina á því, að rit- 
stjórarnir sé sjaldan vanir að vera ófúsir til þess. 
með fám orðum að leiða athygli manna að efninu 
i auglýsingum þeim, sem opt koma i blað þeirra. 
Fyrirliði sá, sem er fyrir herdeild þeirri, er borg 
á að vinna, má þvi aldrei gleyma því, að fáblöðin 
sér til liðsinnis, en einkum þarf hann að hafa á 
sinn bandi fréttarrtara blaðanna og nýjungasnakka. 
Hann þarf að bjóða þeim upp á te, og eiga fundi 
sérstaklega við þá, og »það getur verið hagnaður, 
að verja nokkru fé upp á þess konar fólk». |>ótt 
ekki hafizt annað upp úr þvi, en það, að þeir riti 
hið ákafasta móti hernum, þá er það á við marg- 
ar anglýsingar ; »þvi það, sem stendur i einu bla.ð- 
inu, er opt tekið upp i hitt, og svo koU af kolli, 
8V0 að eitt greínarkom getur orðið hemum að Uði 

Digitized by VjOOQ lC 



30 Fr. Nielsen: 

um land allt». Booth biður enn fremur liðsfor- 
ingja sína að hafa það hugfast : »Blöðin lifa a6 
miklu leyti á rifrildi ; þess vegna eru útgefendur 
blaða vanalega fúsir á að iaka greinar með eða 
móti hverju sem vera skal, og enn fremur, þegar 
fleiri blöð en eitt eru í sama bæ, þá er samkomu- 
lagið miUi þeirra vant að vera svo bölvað, að það 
má ganga að því vísu, að sé grein í öðru blaðinu 
einhverju máli sinnandi, þá muni í hinu blaðinu 
koma grein þar á móti. Hernumm á vera um það 
hugað, að hann sé sem optast gerður að umtals- 
efni ; hinu skiptir minna, hvað um hann er sagt». 
Lærdóminn, sem draga má af öllum þessum kafla 
í kverinu, er þessi hugvekja, sem kaflinn endar á : 
nSá fyrirliði einhverrar herdeildar, er ekki fær leitt 
athygli blaðanna að aðförum hers vors, hann situr 
af sér tækifæri til þess að vinna hernum gagn, sem 
aldrei framar mun bjóðastw. 

Margir fylgismenn ensku kirkjunnar hafa upp 
á sína vísu lýst því, að þeir léti sér vel líka þessi 
ærsl og gauragangur og blaðaskrum. |>ví bæði hafa 
margir æðstu embættismenn kirkjunnar, og mikil- 
hæfustu limir hennar af leikmannastétt, lýst þv£ 
ótvírœðlega, að þeir bæri mjög hlýjan hug til hjálp- 
ræðishersins ; en þar á ofan hafa og margir fylgis- 
menn ensku kirkjunnar beinlínis aðhyllzt frum- 
reglur þær, er hjálprœðisherinn breytir eptir, með 
því að mynda her af fylgismönnum ensku kirkj- 
unnar, er beinlínis stælir eptir hjálpræðishernum. 
I nóvembermánaði 1882 var stofnaður wkirkjuher- 
inn)» (The Church Army), til að vega á móti her 
Booths. Fyrirliðarnir og sléttir liðsmenn í þess- 

Digitized by VjOOQ lC 



Hjálprœdisherinn. 31 

um kirkjuher . hafa sérstök eÍDkunnarmerki, i lík- 
ingu við hjálpræðisherliðið. f>eir hafa sömu sið- 
ina með hergöngur ; hjá þeim er það og eins, .að 
leikmenn koma saman til þess að segja frá sinni 
andlegu reynslu ; á fundum þessa kirkjuhers hefir 
jafnyel að sið meþódista »iðrunarbekkurinn» fengið 
inngöngu ; þessi kirkjuher heldur einnig út blaði, 
sem heitir : »Eimmugýgur». Eptirtakanlegasti mun- 
urinn á herjum þessum er sá, að á fundum kirkju- 
hersins er konum að vísu leyft að tala, en þær 
geta ekki orðið fyrirhðar. |>ó er annar munur enn 
þýðingarmeiri. Til þess að geta orðið liðsmaður í 
kirkjuhernum, og því heldur fyrirhði, er það taUð 
sjálfsagt, að maðurinn sé bæði skírður og fermdur, 
og sé auk þess opt til altaris; en Booth telur 
skírn og kveldmáltíð með þeim smámunum, sem 
á sama má standa um. Biskupum og 3 prestum 
ensku kirkjunnar þótti það talsvert áhorfsmál, 
hvort þeir ættu að Ijá Hðsinni sitt til þess, að 
stofna þennan kirkjuher. Og það, að þeir studdu 
að stofnun hans, er svo til komið, að þeir þóttust 
vissir um, að, eins og nú er ástatt i kirkjunni, 
þarfnist kirkjan mjög svo fyrir vitnisburð leik- 
manna. Með þessari aðferð sinni hafa fylgismenn 
ensku kirkjunnar farið að dæmum rómversku 
kirkjunnar, sem opt hefir gert ósaknæmar kirkju- 
hreyfingar þær, er virtust ætla að verða andvígar 
kirkjunni, með þvi að taka þær i þjónustu kirkjunn* 
ar og undir aga hennar. 

En það er meira en vafasamt, hvort þessi til- 
raun inuni takast. Að því er sjá má, hefir »kirkju- 
herinn» ekki fengið nærri þvi eíns mikinn viðgang 

Digitized by VjOOQ lC 



82 Fr. Nielsen: 

og hjálpræðisherinn, og margir fylgismenn kirkj- 
unnar dæma þunglega þetta uppátæki, að fara að 
hafa hermannlegt fyrírkomulag á liðsafla sínum. 
En vinir kirkjuhersins hrinda þessari aðfinnslu 
með því að benda á þann mikla voða, er getiver- 
ið búinn kirkjunni af hjálpræðishernum ; því til 
þess eru miklar líkur, að hjálpræðisherinn verði 
kirkjunni fremur tii ófagnaðar en til liðsinnis. 
|>að var ekki óalgengt á miðöldunum, að leiguliðs- 
foringjar sneri vopnum sínum á hendur þeim höfð- 
ingja, er hafði heitið á þá til liðsinnis, og í kirkju- 
sögunni má finna fleira en eitt dæmi þess, að tru- 
arsveimsmenn, er byrjuðu sem alhugaðir fylgis- 
menn kirkjunnar, yrði, er fram í sótti, grimmir ó- 
vinir hennar. f>að var heitingum h'kast, það sem 
Booth nú fyrir rúmum 3 árum sagði ivið erkibisk- 
upinn í Kantarabyrgi : iVér þykjumst eiga heimt- 
ingu á því, að þér séuð oss hlynntir fyrir það, að 
vér ekki réttlætum tilveru vora með því að benda 
á vömmin yðar»; og það er eins og farið sé að 
isyrta að undir storm, þegar frú Booth segir, sam- 
sinnandi manni sínum : iKirkjuhollu mennimir 
hljóta þó að kannast við það, að vér höfum tals- 
vert af þeim kærleika, er um ber allt ; annars hefðu 
þeir mátt við því búast, að vér hefðum snúizt 
berlega til mótgangs við þá». |>að fer og svo 
fjarri því, að hjálprœðisherinn stuðli að því, að 
vinna kirkjunni í hag, eða laða menn að henni, 
að hann barmar sér sáran, þegar hann minnist á 
það, að einhverjir af hermönnum hans yfírgeía 
hann til þess að ganga á hönd rikiskirkjunni, eða 
fylla flokk einhvers hinna mörgu trúarðokka. Eptir 

Digitized by VjOOQ lC 



HjálprædisherinD. 33 

að kristnin er orðin að her, telja þeir, að kirkjunni 
sé ofaukið ; guðsdýrkun hjálprœðishersins er œtlað 
að verða guðsdýrkun ókominna alda (the worship of 
the Salvation Army is destined to become the 
worship of the future). 

Hjálprœðisherinn telur að engu nýtt neitt af 
því fyrirkomulagi, sem áður hefir verið á kirkjunni, 
ekki að eins hjá ríkiskirkjunum, heldur einnig, og 
engu miður, hjá fríkirkjum hinna fráhverfu trúar- 
flokka. Booth tekur það fram hvað eptir annað, 
hvað mikið hann og sínir fyrstu fylgiliðar hafi þurft 
fyrir því að hafa, að losa sig við vanafestuþauf 
meþódista. Hann kannast við það, að ekkert 
kirkjufélag hafi haft betri aðferð við árásir sínar 
á djöfulinn og heiminn, og það einmitt, að þeirra 
aðferð var sú skársta, hefir gefið honum óskeikula 
vissu fyrir því, að allar hinar fornu aðferðir til 
sóknar eru nú orðnar alveg óhafandi. Einu sinni 
spurði prestur hann að því, hvernig hann einn síns 
liðs ætti að fá nokkru komið í verk, þar sem 35,000 
manna væri í sókninni sinni ; en Booth svaraði 
honum því: wSendu þeim timburmenn og þvotta- 
konur, er höndlað hafa hjálpræðið, og fullir eru af 
andagipt». 

f>að, hvað hjálpræðishernum verði mikið á- 
gengt, telur Booth því að þakka, að guð hafi á 
ný úthellt anda sínum. |>að kemur ekki að eins 
fram í sálmum hersins, að hann er sannfærður 
um þetta nýja hvítasunnustórmerki ; það kemur 
einnig fram í öðrumritum hans. |>annig segirsvo 
í fræðakveri því, er allir hermennirnir eiga að læra : 
Iðunn. VII. 3 

Digitized by VjOOQ lC 



34 Fr. Nielsen ; 

•hvítasannudagurínn var það sama fyrir postul- 
ana og hina fyrstu lærisveina, sem margar vöku- 
nætur og fundir haldnir í einhverju sérstöku skyni 
eru fyrir hjálpræðisherinn*. Frú Booth segir af- 
dráttarlaust, að frá' því á dögum postulanna farí 
engar sögur af neinu því f élagi, er f uUkomlega hafí 
höndlað þá hugsun guðs, og kennt öllum limam 
sínum að láta allt annað hér í h'fí sitja á hakan- 
um fyrir því eina og háleita : »að prédika evangelí- 
um allrí skepnui; að vísu kannast hún við, að á 
ýmsum öldum kirkjunnar hafi við og við verið ein- 
stöku menn, er hefðu haft þann krapt andans, að 
þeir gátu þröngvað stöku mönnum inn í kirkjuna. 
Hjá hjálpræðishernum er nú að sögn komið fram 
yfirnáttúrlegt guðlegt kraptalán ; hann hefir orðið 
fyrstur til þess að sýna það og sanna, að krístin- 
dómurínn er líf, og ekki trúarregla, eða þá eintóm- 
ar serímoniur ; og það er ekki meira en við mátti 
búast eptir orðum þeim, er herinn hefir um sig, 
að hann nú er farínn að stæra sig af kraptaverk- 
um sínum. Blaðið Guardian getur þess 18. febr. 
1884 , að Pearson majór þykist gæddur miklu 
kraptaláni. Aldimar, sem Uðnar eru, hefir kristi- 
leg kirkja látið sér mest umhugað um sannleik- 
ann ; hér eptir á allt að vera komið undir krapti 
(power). 

V. 

Hið nýja lif hjálpræðishersins og guðdómlegur 

kraptur hans á fyrst og fremst að markast á þvi, 

að hann rœðst á heiminn, gerír atsókn að honum. 

Frú Booth hefir kallað eitt safn af prédikunum 

Digitized by VjOOQ lC 



Hjálprædisherinn. 35 

8Ínum Agressive ChristiaDÍty, og í raun réttri má 

það vera einkunnarorð allrar þessarar trúarhreyf- 

ÍÐgar. Og margir af þeim, sem ekki munu verða 

frú Booth samdóma um það, hvemig leysa eigi af 

hendi œtlunarverk það, er kirkjan hefír nú á dög- 

um, munu verða henni samdóma um það, hvert 

þetta œtkinarverk er. Hún segir: iSýndu heim- 

inum sanna, lifandi, sigursæla trú, er leggur allt 

8itt í sölurnar, og aldrei þreytist að vinna, og það 

mun ekki hjá því fara, að slik trú mun hafa áhrif 

á heiminn, en hann mun með viðbjóði snúa baki 

við þeirri trú, sem ekki hefir þessi einkennii. »Á 

dögum Nýja-Testamentisins var ávallt sókn af 

hendi kristindómsius ; en djöfullinn hefir kennt 

kristnum mönnum að prédika lýðnum evangelíum 

með orðum án fjörs og anda, og eins og hafa^ 

vetlingatök á öUu. f>að er nú viðkvœðið : Yður 

mun ekki langa til að lesa ritlinginn þann aroa,. 

eða bókina þá arna ? eða þá : |>ið munuð ekki vilja 

hlýða á þennan mælskuprédikara, er hefir getið sér 

8V0 mikjar vinsœldir meðal almennings? Eg er 

viss um, að yður mun falla hann vel í geð, hvaö 

sem líður tráarbrögðunum. — Menn eins og feila sér 

við að segja sannleikann, og svo er hann á þennan 

hátt borinn á borð fyrir iðrunarlausa menn. |>etta 

þykir mér vera mjög svo gagnstaðlœgt orðunum : 

»Farið út og prédikið evangelíum allri skepnu*. 

Einn af hermönnum hjálpræðishersins frá Sviss- 

landi tekur hið sama fram. í opinber. Jóh. 3, 15. 

—16., þar sem talað er um hinn hálfvolga söfnuð 

i Laódíkeu, þykist hann þekkja öll einkenni vorr- 

Digitized by VjOOQ lC 



3H Fr. Nielsen : 

ar aldar. Hana segir: •Menii hafa leitazt við að 
koma trúarbrögðuiu Jesd Krísts i fagurt og göfug- 
legt SDÍð, og það hefír tekizt með mestu list og 
prýði. Menn hafa gjört úr þeim siðalærdóm, og 
kristin trú og kristilegt lif þarf lika á siðalærdómi 
að halda . . .; en þessi trú hefír ekki krapt til að 
«annfæra menn um spillingu hjartna þeirra. Slik 
trú kveikir engan fjandskap. Hann vantar það 
sem mest á riður, guðs anda, og um hann er þó 
iika talað i heilagri rituingu : |>að er andinn, sem 
lifgar ; holdið stoðar ekkert, — og torð þau, er eg 
tala, eru lif og andii. 

Af þvi að kristnin nú ekki lengur heldur uppi 
«ókn á hendur heiminum, hlýtur hún að fara á 
mis við pislarvættið ; en það er allt öðru máli að 
gegna um hjálpræðisherinn. Yfir hann dynur ekki 
að eins háð og spott, heldur einnig fúlegg og eldi- 
viðardrumbar, og fyrirliðar hans hafa mátt gista, i 
fangelsum, eins og postularnir. Frú Booth hug- 
kvæmist það aldrei að rannsaka það, hvort þetta 
pislarvætti stafi af hinum kristilega vitnisburði, er 
herinn hefir að flytja, eða að eins af þeim hætti, 
er herinn sjálfur hefir skapað sér til flutnings 
vitnisburðinum. Hún tekur píslarvættið sem stað- 
hæfan vott þess, að hjálpræðisherinn hafi fengið 
staðfestingu andans fremur öllum öðrum trúarflokk- 
um á Englandi, Skotlandi og Irlandi ; og húa 
smánar þá, eins og blinda glópa, er ekki geti séð, 
að spádómurinn um hið siðasta mikla safn sálnanna 
i guðsriki hafi rœtzt við það, er hjálpræðisherinn 
leggur svo mikið undir sig. 

Hjálpræðisherinn telur það fortakslaust, að 

Digitized by VjOOQIC 



Hj álpr œdi sherinn. 87 

hvorki Kristur né postular hans hafi neitt ákveðið 
nm það, hvort skipulag skyldi vera á kirkjunni, 
og því megi hver öld kjósa sér það skipulag, sem 
í þann svipinn er hentast. Frú Booth segir : •Gu& 
lætur sig engu skipta, hvort skipulag eða háttu vér 
höfum, ef vér að eins höfum lifanda anda; hvort 
eitt skipulag er eins og nár, þegar andinn erhorf- 
ÍÐn frá þvíi. Hið einkennilega skipulag ithe ag- 
gressive Christianitýsi (hinnar sóknbúnu kristni), 
Btafar að hennar sögn að því, hvernig ná er á- 
Btatt í kristninni. XJngir menn, svo þúsundum 
skiptir, þarfnast á vorum dögum fyrir eitthvert 
siðferðislegt tangarhald. Hið innra með sér hafa 
þeir ekki neitt, er fang megi á festa, eða standa 
megi undir léttiveli þeim, er á að vega þá upp til 
Biðmenningar. |>að var öðruvísi til forna ; þá var 
í hverjum manni eitthvað, sem prestur, mannvin- 
nr eða kennari gat fest sig við». Ef kirkjan skyldi 
ætla, að hún hefði köllun til þess að skapa þenn- 
an fangstað á mönnum, þá er henni vísað á bug 
með þeim umínælum, að þeir, sem orðnir eru frá- 
hverfir trúnni, þeir vilji ekkert eiga saman við 
kirkjunnar þjóna að sælda, þar sem þeir fái kaup 
fyrir vinnu sína. Gömlu vegímir eru nú ófærir, 
Hin nýja hvítasunna hefír skapað nýtt skipulag, 
bæði nýja guðsþjónustu, og nýtt fyrirkomulag á 
kirkjunni. Eristnin búin til sóknar verður að hafa 
á sér hermannlegt skipulag ; hún hlýtur aö heimta 
fnllkomna hlýðni bæði við höfuð hersins á himnum, 
og við aðalfyrirliðann við höfuðstöðvar hersins í 
Lundúnum. 



dbyGoogle 



38 Er. Nielsen : 

Guðsþjónusta hjálprœðishersins er fólgin í 
sálmasöDg, bœn og prédikun. |>að er mjög lítið 
af hinum eldra sálmakveðskap, er Booth hefir þótt 
nýtanda. - Af sálmum lúthersku kirkjudeildarinnar 
•ekki nema tveir : hinn frœgi hersöngur Lúthers : 
Vor guð er borg á bjargi traust, og sálmur eptir 
J. A. Rothe, er Brorson hefir þýtt á dönsku 
— en sera kveðinn var á afmœlisdag Zinzen- 
-dorfs greifa 1728. En hjá hernum hefir komið 
upp mikið af kristilegum hermannaljóðum, sem 
eru náskyld sálmum Sankeys. 

AUir sálmar hersins eru, eins og sálmar San- 
keys, sungnir eptir fjörugum lögum, er vel ganga 
í eyrun. if^essi tiði söngur, sem tíðkanlegur er 
hjá oss, segir Eailton, styður mikið að því að 
vekja athygli manna á samfundum vorum og halda 
henni við, og hann hlýtur að koma fram sem 
vottur um hinn ótakmarkaða fögnuð, er allir þeir 
finna með sér, er taka þátt í guðsþjónustunni. 
Hinn auðsæi feginleikur, er skín á andlitumi er 
bera greinileg merki fyrri daga synda, hefir eptir 
vorri reynd opt gjört meiri áhrif, en orð þau, er 
töluð voru eða sungin. |)að er algengt viðkvœði 
hjá þeim, er á horfa : il^éssir menn hafa eitthvað, 
sem vér eigi höfum», og þetta hrífur. |>að er þá 
•eptir þessu ekki annað en það, sera við má bú- 
Ast, að sá kaflinn í sálmabókinni, sem í eru sálm- 
larnir um kristilegan fögnuð (joy), er mjög stór, enda 
eru og i honum sumir beztu sálmarnir í sálma- 
«afninu. 

Eptir sönginn kemur svo prédikunin, eða rétt- 

Digitized by VjOOQIC 



Hjálprœdisherinn. 'i ) 

ara orðað prédikanírnar ; því það er alla ekki óal- 
gesgt, að tuttugu, þrjátíu, já allt að 60, karlar 
sem konar, komi fram og flytji vitnisburð sinn. 
Jafnskjótt og hver einn hefir höndlað hjálprœðið, 
er talið fara bezt á því, að hann stigi upp á rœðu- 
pallinn og »vitnii. Booth œtlar, að það muni verða 
öðrum til gagns, að sjá þann, er var fyllisvín í 
gœr, sem guðspjallara í dag, og fyrir þennan vitn- 
isburð hefir »prédikarinn» bundið sjálfan sig við 
herinn, og gagngjört sagt sér afhendis allt sitt 
fyrra líf. |>að má á sama standa, hvort það er 
karl eða kona, gamalmenni ' eða barn^, skírður 
kristinn maður, eða fyrverandi Múhameðstrúar- 
maður eða Hindúi, er hjálpræðið hafa höndlað ; 
þeir þurfa allir að fara upp á pallinn. Hugmyndir 
þær, sem þessir nýliðar hjálpræðishersins hafa um 
krístindóminn, eru að öllum jafnaði mjög ófull- 



1) t hemum eru einnig „bama-herdeildir'', og er 

haldid úti bladi fyrir þær, sem heitir n^be Httle soldier**. 

fiornuni er bodið ad vera í samvinnu vid þetta blad, 

med BYofelldri auglýsingu, er kemur út i hverju bladi: 

„Vjer viljum fá ! 

fimm þúsund pilta og stúlkur, er skrifa skýrslur um 
íiindi, apturhvörf og annad, sem gott væri ad fá ad vita 
um, upp á pappírsmida, og afhenda þad hinum störa 
höfadsmanni, er svo sendirþad til adalstödvar litlu her 
mannanna. 

f>egar þú hefír lesid þetta, þá skaltu setjast vid og 
skrifa hið hradasta'*. 

Born, sem gaman þykir ad þvi ad skrifa, verda við 
ÍBkoruninni, og senda stödugt skýrslur þær, sem bedid 
er um f augiysingunni til „litla hermannsins". 

Digitized by VjOOQIC 



40 Fr. Nielsen: 

komnar; þvl fyrirliðarnir halda ekki rœðurtilupp- 
fræðingar, heldur til þess að vekja menn; og opt 
er lítið annað í þeim en lýsing á muninumá himna- 
ríki og helvíti, nema hvað Kristur optast mun vera 
nefndur á nafn. Og það er því ekki nema eðlilegt, 
að ræður leikmannanna jafnast ekki eru nema fá- 
ein orð um fögnuð þeirra yfir hjálpræði því, er 
þeim hlotnaðist, t. a. m.: •Yinir mínir ! eg er þveg- 
inn hreinn í blóði lambsinsi, eða þá : •Nú líður 
mér vel, og konunni minni líður lika vel. Eg elska 
Jesúm drottin vorn ; hann lœtur okkur líða veL 
Eg átta góðan gamlan föður, og eg hefi lofaðhon- 
um að finna hann á himnum ; og nú er eg á leið- 
ínni til hans*. Eða þá : •Síðustu tiu vikurnar hafa 
verið sælustu dagar æfi minnar». Stundum eru í 
rœðum þessuiíi átakanlegar lýsingar á því regin- 
djúpi spillingarinnar í hinni nýju Babýlon (Lund- 
únaborg), er hinn nýorðni liðsmaður hjálpræðis- 
hersins þykist haf a kafað upp úr ; er í þeim lýs- 
ingum við margt komið og það misjafnlegt. Svo 
sendir hjálpræðisherinn fréttaskeyti sín af fundin- 
um sigrihrósandi, eins og ^ant er. Tii dæmisskal 
hér setja eina fundarskýrslu : •Ðýrðleg vígsla 
hjálprœðisskálans í Barnsley. Stórkostleg vottun 
kristins fagnaðar undir berum himni. Skálinn 
troðfuUur allan síðara hluta dagsins og kveldið. 
011 hjörtu sannfœrð. Söngurinn stórkostlegur, 
Bæðumar hrifu. Margir grétu. Tylftum saman 
fundu þeir frið fyrir fótum frelsarans. Stórar 
hjálprœðisskothríðir (amen, gloría, hallelúja) gjörð- 
ar. AUir saman fagnandi. Margir héldu rœöur, er 
rómuðust framúrskarandi vel. Áð lyktum stór 

Digitized by VjOOQ lC 



Hj&lprœdisherínn. 41 

hjálpræðiskrýning (salvation coronation — veifa& 
vasaklútum). Miklu fé skotið saman. Kapteinu 
Harrisoni. 

|>að sem mest hefír áhrífín í allrí þessarí trú- 
arhreyfingu, er vitnisburður leikmannanna um það^ 
sem sjálfir þeir hafa reynt. Prédikanir fyrirUð- 
anna verða sem skuggi einn í samanburði vi& 
hann. Að vísu heldur Booth og kona hans ail- 
langar ræður; einkum virðist frú Booth vera dável 
máli farín ; en það er allopt, að hinir fyrírUðarnir 
gjörá ekki annað víð guðsþjónustugjörðirnar en það^ 
að skipa svo til um aUt, að þær verði svo skemmti- 
legar sem fremst má verða. 

í fræðunum er svo fyrir mælt, að fyríriiðinn 
eigi ekki að eins að neyta hyggilegra og áhrífamik- 
iUa atferla fyrírrennara sinna ; ihann á sí og œ a& 
breyta tili. 

Svo er spurt : tA hverju ríður mest við til- 
högun guðsþjónustunnar ?» og svarið er : fyrst at^ 
tractiveness (það, að hún sé aðlaðandi), og þá re^ 
legiousness (að hún sé guðrækileg). iGuðsþjónustu^ 
gjörðirnar verða að vera skemmtilegar — þær verða. 
að vera aðlaðandi fyrír þess háttar fólk, sem her^ 
inn einkum viU ná i». Svo er enn fremur spurt 
iHyað getur gjört þœr aðlaðandi ?» Svar : »f>ær 
þurfa að vera fjörugar. Ekkert er á við f jöríð. 
Lifandi hundur er betri en dautt Ijón. |>að er 
ekkert, sem alþýða á verra með að sœtta sig vi& 
en leiðindin». Síðan ér gjörð grein fyrir því, hvað 
skilið sé við fjör. í fræðakverinu segir : »|>að er- 
fjömgt, sem er stutt og laggott, hnittið og mergj« 
að, og fullt af sögum til skýríngar umtalsefninu. 

Digitized by VjOOQ lC 



42 Er. Nielsen: 

|>að verður að opna vel munnÍDn og kveða skýrt 
að orðunum^. |>að þarf að vera mikiU söngur, og 
lögin örvandi, en umfram allt : sí og œ eitthvað 
nýtt og ferskt. (something perpetually new and 
freshi). Og eru þessar reglur glöggur vottur þess, að 
hjálpræðisherinn þekkir glöggt á algengustu mein 
þessarar kynslóðar. 

Yilji menn fá hugmynd um, hvað kostgóðar 
eru kenningar þær, er hjálpræðisherinn flytur, þá 
verður að fara í frœðakver hans : iThe doctrines 
And discipline of the Salvation Armyi. 

Af þessari frsBðabók hersins má mjög víða sjá 
það, að trúarkenningar hans eru mjög náskyldar 
meþódista-kenningum, og eiga ætt sína að rekja 
til þeirra. |>að sem herinn hefír tekið upp af nýju, 
er einkanlega það, sem sagt er um skyldur fyrir- 
liðanna, og svo kaflinn sá, er talar um irétt kvenn- 
fólksins til að prédikai. í lœrdómnum um bifliuna 
má sjá, að þeir, að hætti reformertra, halda fram 
innblástri hennar, en í öðrum atriðum eru þeir 
þeim þó nokkuð frábrugðnir. |>annig er spurt : 
tEru ekki sumir, sem ranglega meta biflíuna?! 
Svar : • Jú ; sumir gjöra of lítið úr henni, og því 
vanrœkja þeir það að lesa i henni og láta stjórn- 
a.8t af kenningum hennar; aptur eru aðrir, er gera 
allt of mikið úr henni, með því að þéir skoða hana 
sem þann eina hátt, á hvem guð talar til mann- 
annai. iGetur guð birt mönnunum vilja sinn á 
annan hátt, en fyrir hið skrifaða orð ?i. iJá. 



1) Lúther gaf þá reglu : „Tritt frisch auf, thu's Maol 
«uf, hor'bald auP*. 

Digitized by VjOOQIC 



Hjálprœdisherinn. 43 

nann talar beinlíms við hjartað fyrir anda sinn, 
og fyrír þennan sinn anda lætur hann og vilja sinn 
birtast frá einum manni til annar8». Síðan er það 
skýrt, hvernig það má með fullum rétti segja það, 
að á hjálpræðishemum hafí rœtzt fyrírheitið um 
leiðsögn heilags anda. Sumir, er fylgt hafa strangri 
skoðan reformertra á heilagri ritningUi hafa nú 
komið með þá mótbáru, að herínn og allt skipu- 
lagið á honum œtti ekki við neitt að styðjast i 
rítningunni , en að það eitt mætti krístilegt kall- 
^t, er hefði skýlaus orð heilagrar rítningar fyrír 
sér; en þá menn hefír Booth viljað slá af laginu 
með þessum ummœlum : »|>essi hyggja, að guð 
að eins geti talað fyrír hið skrífaða orð, er ein að- 
alundirrótin til þess, að sönn guðsþekking er svo 
hörmulega óalgeng, og að svo margt fer i ólestri 
af því, er á að miða til að útbreiða guðs ríki. 
Menn hafa komizt langt á leið með það, að þoka 
út úr heiminum guös lifandi og verkandi fram- 
kvœmdum, og hafa þeir svo sett dauða bók i þess 
stað». Booth sér glöggt ágallana á hinum dauða 
bifliukrístindómi, eða biflíuátrúnaði, sem er einn 
af annmörkum ensku kirkjunnar, og situr hann 
sig sjaldan úr fœrum um aðandmæla honum. Að 
oðm leyti hefír herínn þá grundvallarskoðun, að allt 
það skuli teljast villukenning og gerast rækt, er sé 
gagnstæðilegt bifliunni. 

Manni, öldum upp við lútherska eða kaþólska 
kenningu, sém læsi fræðakver hjálpræðishersins, 
mundi þykja það kynlegt, að i trúarbragðakennslu- 
bók, sem er mjög fjölorð um náðarkosninguna, 
sknli ekki vera neitt sérstaklegt um kvöldmáltið- 

Digitized by VjOOQ lC 



44 Fr. Nielsen: 

ina ; hún er rétt að eins nefnd á nafn, þar seui 
talað er um skírnina. f>að lýsir sér hvergi glögg- 
ara, hvað náskyldur hjálprœðiiherinn er reformer- 
uðum, eða enda enn frekari trúarvinglsmönnum, 
heldur en í skilning hans á sakramentunum. Ein 
spurningin í frœðakverinu er þessi : »Skoðar her- 
inn skírDÍoa sem skyldu, er ménn hljóti að upp- 
fylla ?» Svar : »f>ví fer f jarri ! herinn heldur því 
fram, að það sé ekki nema ein skírn, er nauðsyn- 
leg sé til hjálpræðis, og það er skírnin af andai. 
»En var þá ekki vatnsskírnin æði-algengur siður 
hjá kristnum mönnum í fyrri daga ?» » Jú ; en það 
var umskurnin einnig, sömuleiðis sá siður að raka 
höfuðið, fótaþvotturinn, og margir aðrií gyðinglegir 
Biðir ; en það var aldrei til þess ætlað, að þeir ætti 
að vera bindandi fyrirbreytni vora eða samvizkui. 
Hjálpræðisherinn, er leggur svo mikla áherzlu á 
orð Krists um þáð, að prédika evangelíum aJlri 
skepnu (Mark. 16, 15.), gleymir alveg orðum þeim, 
er Jesús mælti að skiluaði viö lærisveina sína, þar 
sem hann býður þeim að gera allar þjóðir að sín- 
um lærisveinum fyrir skírn í nafni föður, sonar og 
heilags anda (Matth. 28, 19.). Og þá er kveld- 
máltíðinni ekki gert hœrra undir höfði. Ein af 
spurningunum í fræðunum er : »Hvað kennir her- 
inn um kveldmáltíð drottins ?» Svar : »Ef slíkur 
Biður getur styrkt hermennina í trúnni, þá viljum 
yér ráða til að hafa hann». Og enn fremur er 
spurt: »8tendur kveldmáltíðin liðum hjálpræðis- 
hersins á miklu, eða er hún þeim hjálprœði8meðal?» 
Svar : »Nei, alls ekki. ]það eina, sem er verulegt 
hjálprœðisskilyrðii er heilög breytni, og sd opin- 

Digitized by VjOOQ lC 



Hjálprædisherinn. 45 

beran kærleikans til guðs og manna, sem vinnst 
og varðveitist af krapti heilags anda fyrir trúna 
á blóð Jesú Krists. í stað skírnar og kveldmál- 
tíðar reisir hjálpræðisherinn upp merki sitt, með 
orðanum : eldur og blóð ; og hann hefír f undið upp 
nýja aðferð til þess að foreldrar igeti gefíð drottni 
börn sín» án vatnsskírnar. 

fegar einhver hermaður í hjálpræðishernum 
viU opinberlega gefa drottni barn sitt, verður hann 
að tala sig saman við sveitarforingjann um það. 
Helzt á að láta barnið vera búið einkennisklæðum 
hersins, en þar sem eigi er hægt því við að koma, 
þá verður að minnsta kosti að dubba það upp með 
rauðum borða. Foreldrarnir staðnæ.mast á vinstri 
hönd sveitarforingjanum, flokksforinginn á hægri 
hlið honum, »til þess að skipa til um skothriðam- 
ar». Yfir höfði sveitarforingjans blaktir merki 
hjálpræðishersins. Fyrst les sveitarforinginn upp 
það, sem nú skal greina : »Ef þú vilt, að drott- 
inn skuli taka sér sál og líkama þessa barns á 
þann hátt til eignar, að það ávallt geri vilja hans 
og aldrei annað, þá verður þú með Ijúfu geði að 
láta þér lynda, að það verji allri sinni æfi til hjálp- 
ræðishernaðarins, hvert svo sem guð viU senda 
það ; þú verður að láta þér lynda að sjá það fyrir- 
litið, hatað, barið, fóttroðið, dregið í fangelsi eða 
drepið fyrir Krísti nafns sakir. |>ú verður að láta 
það, þar sem sjálfur þú ert, sjá fyrírmynd þess, hvað 
hermaður i hjálpræðishernum eigi að vera, og af 
öllum mætti þínum áttu að uppfræða það og ala 
upp tíl þess að vera trúr iiðsmaður, er gefi allan 
tíma sinn, allan sinn mátt, alla sina hæfilegleikay 

Digitized by VjOOQ lC 



46 Fr. Nielsen : 

og allar éigur sínar til þess að styrkja til stríðsins. 
|>ú verður að halda öUum áfeÐgum drykkjum, tó- 
baki, skarti,, auðœfum, vondum bókum, veraldlegri 
umgengni, skjótt að segja, öUum þeim áhrifum, er 
geta gert sálu eða likamamein, svo langt frábarni 
þínu sem fremst má verða. |>ú átt einnig að öUu 
leyti að fara svo með barnið, sem guðs er vilji til 
og foringjar þeir bjóða, sem yfir þig eru skipaðir, 
eptir því sem þú hefír bezt föng á». Síðan á 
sveitarforinginn að spyrja foreldrana : »Viljið J)ið 
gefa þetta bam ykkar drottni og hernum með þeim 
skilyrðum, er nú hefi eg tjáð?» |>egar þau hcifa 
samsinnt því, réttir sveitarforinginn hendurnar móti 
barninu og gefur skipunina : »Eétt» , og þegar 
kyrrð er á komin, á hann að taka barnið í fang 
sér og segja : »Drottinn herja-guð ! taktu þetta 
barn N. N. að þér sem þitt bam 1». Síðan heldur 
hann bœn »eptir því sem andinn inngefur honumi, 
og segir svo : »í nafni drottins og N. N. sveitar af 
hjálprœðishernum hefi eg veitt móttöku þessu bami, 
sem af foreldrum þess er gefið út heiminum til 
hjálpræðis. Guð blessi og varðveiti þetta baru ! 
amen. Eg býð ykkur, foreldrum þessa barns, í 
návist guðs og þessarar sveitar hjálpræðishersins, 
að halda trúlega heit þau, er þið i dag hafið gert 
um þetta bam». Síðan er skorað á alla þá, er 
viðstaddir eru, að biðja fyrir foreldmnum og bam- 
inu ; síðan er gefin skipunin : »bys8U6tingina — 
fasta !» Að þvi búnu skipar flokksforinginn til um 
bænaskothríðirnar : »Guð blessi foreldrana, guð 
blessi þetta barn, guð blessi hjálpræðisherinn», og 
ér því svarað með þríteknu amen. Að lyktum er 

Digitized by VjOOQ lC 



Hj&lprædisherinn. 47 

gefin skipaDÍn : •Hermenn ! á knén !», og svo gera 
menn bæn sína. |>að er haldin skrá yfir hina litlu 
liðsmenn, er þannig eru teknir í herinn. í athuga- 
semd einni í kirkjusiðabókinni er það brýnt tekið 
íram, að þegar börn þannig sé gefín hernum, þá 
megi vatn hvergi koma þar nærri, og ekki má 
heldur þannig gefa barn, nema þar sem annað- 
hvort foreldranna erliðsmaður. |>essu áþekkir, en 
enn þá margbrotnari eru siðirnir, er tíðkast við 
hjónavígslur og jarðarfarir, og er gefin leiðbeining 
nm þá. 

Svo sem auðráðið er, þá er hjálprœðishemum 
ekki einna lagnast það, að veita uppfræðingu í 
trúarbragðalærdómum. Allar trúarjátningar eru í 
hans augum hégómlegur orðaleikur, og þeir láta 
sér á sama standa um allt það, er snertir það, að 
skýra fyrir mönnum trúna. Hjálpræðisherinn vill, 
að andinn komi eÍDnig í stað trúarjátninganna ; 
hjá Englendingum er mergð til af ágætustu guðs- 
orðabókum, en ekki þykir hernum neitt a£ þeim 
nýtanda. í fræðakverinu stendur : iSneiddu hjá 
öUum þessum vanalegu guðsorðabókum , þessari 
kerlingavellu og samsuUi, öUum þessum sætindum 
og vatnsblandi». Og að því er snertir aðrar bæk- 
or og rít, segir fræðakverið : »Bezt er að lesa 
engin dagblöð, en ef þú þarft að líta í þau, þá 
verður það að vera rétt sem snöggvast. Auðvitað 
er, að þú mátt alls ekki lesa skáldsögur». 

En þótt herinn þannig láti sér á sama standa 
om trúargreinar liða sinna, þá er honum ekki sama 
um stjómarfyrirkomulagið. Eins og styrkur krist- 
munkareglunnar er fólginn í því, að einn vilji er 

Digitized by VjOOQ lC 



48 Fr. Nielsen : 

I henni alráður frá hÍDum efsta allt til hins neðsta, 
•eins er styrkur hjálpræðishersins í því fólginn, að 
liann hefir fast skipulag, svo að vilji allsherjar- 
fyrirliðans er framkvæmdur með blindri hlýðni í öll- 
um greinum. Svo sem Kristur tók á sig þjóns- 
myndina, svo eiga og hðar hjálpræðishersins að í- 
klœðast fuUkominni hlýðni. Manni verður einhvern 
veginn undarlega við, þegar maður sér, að lífs- 
reglurnar, sem gefuar eru þessum flokki, sem allt 
af ber vitnisburð andans fyrir sig, eru byrjaðar með 
því að leiða úr öllum áttum rök að því, að full- 
komin hlýðni sé brýn nauðsyn, og að hið hermann- 
lega skipulag sé skýlaust skilyrði fyrir því, að nokk- 
uru vórði áorkað guðsríki til eflingar. |>að er með 
hálfgerðum ama, að Booth rennir augunum aptur 
til þeirra daganna, þegar hann enn ekki var búinn 
a.ð segja skilið við hið einkarfrjálslega fyrirkomu- 
lag, er var á iThe new connexiom. Hann segir : 
»Vér byrjuðum á því að reyna til að taka að nokkru 
leyti tiUit til atkvæðis hvers einstaks manns, og 
því er verr, að enn eimir þó eptir af þessu meþó- 
•distafyrirkomulagi. |>að eru enn til stöku menn, 
sem ekkert hefði á móti því, að halda fundi, til 
þess að ræðaum það, hvað gera skuli, og látasvo 
afl ráða úrslitum». En nú er búið að losa síg við 
^etta gamla súrdeig. Að hætti kristmunka hefír 
hjálpræðisherinn loksins sætt sig við það, að gefa 
einum manni alvaldsráð, og láta alla sína liða vera 
hans viljalausa þræla. 

AUsherjarfyrirliði hjálpræðishersins hefír ein 
réttindi, sem kristmunkafyrirliðann vantar ; honum 
•er frjálst að kjósa eptirmann sinn. Meö þvíœtlar 

Digitized by VjOOQ lC 



Hjálprœdisherinn. 49 

Booth, að hann mani fá svo um sjeð, að herinn 
haldi horfinu í sömu stefnu, og hann talar sí og æ 
svo, sem það sé eins og sjálfHagt, að allir kristnir 
menn, þegar fram h'ða stundir, verði liðsmenn hans. 
1 hermannakverinu er svo að orði komizt : »{)egar 
hver sveit hefir fengið það fyrirkomulag, sem hér 
hefir verið lýst, þá skiptir það minna, hver aðal- 
forustuna hefir, nii sem stendur. J)eir, sem síðar 
verða foringjar hersina, þurfa ekki annað en halda 
áfram í því horfi, sem farið hefir verið, og mega 
að svo búnu eiga víst, að þeim ávinnst ákaflega 
mikið, og það er varla nein ofdirfð að vænast þess, 
að fullkomið skipulag verði komið á alit, áður en 
Booth og synir hans eru dánir». Frú Booth segir: 
•Á dögum hinsforna sáttmála fyrirskipaði drottinn 
öU tól og tæki ; en Jesús Kristur og postular hans 
hafa látið kristna menn sjálfráða um það, hvert 
skipulag þeir settu sér til framkvæmda. Nú hefir 
aðalfyrirhði hjálpræðishersins verið sá. lánsmaður, 
að finna þau tól og tæki, fyrir hver andi Krists 
gæti verkað», og þegar þeim er laglega beitt, þá 
er ekki hætt við því, að ekki verði vel ágengt. 

Et menn hugsa sér það, að herinn haldi á- 
fram störfum sínum og útbreiðist til muna, svo að 
herdeildir margra þjóða verði fullkomlega háðar 
vilja eius einstaks manns, þá er það auðskihð, fc,ð 
þar er það ríki risið, er verða má fuUt eins skætt 
fríði allra ríkja, eins og kristmunkareglan. |>að 
hefir því komið fram úr ýmsum áttum, að sh'kur 
nýr alþjóðaher , undir forustu trúarvinglsmanns, 
vœri meiri en viðsjárverður. i>ýzkur rithöfundur, 
Iðunn. VII. X 4 

Digitized by VjOOQ lC 



50 Fr. Nielsen : 

er hefir kynnt sér allt fyrirkomulag hjálprœðis- 
hersins mjög gaumgæfílega, segir : BHver getur 
tekið það í ábyrgð, að þeim hugkvæmist það ekki 
einhvern tíma, hjálpræðisherraönnunum, að fara mi 
að eins og púrítanarnir gömlu? |>eir standa nú 
það betur að vígi en gömlu púrítanarnir, að þeir 
þurfa ekki fyrst að koma sér upp her ; herinn hafa 
þeir». 

En það þarf varla að bera kvíðboga fyrir þessu 
eða öðru eins. Fyrst er nú það, að enn sem kom- 
ið er, hefir herinn náð Htlura vexti eða viðgangi 
með öðrum þjóðum en Englendingum, nema að 
eins á Indlandi. Til þess að hann nái að festa 
rætur og vaxa og dafna, er ekki síður þörf á því, 
að ástandinu í trúarefnum sé eitthvað sérstaklega 
háttað, en hinu, að skipulag mannlegs félags sé 
frábrugðið. |>að er víst, að það fiunst ekki víða 
annar eins jarðvegur fyrir herinn, eins og í annari 
eins höfuðborg og þeirri, er hýsir fuUa miljón 
manna, er aldrei hafa í kirkju komið síðan þeir 
voru fermdir, og aðra miljón þeirra manna, er 
aldrei hafa stigið fæti sínum inn fyrir kirkjudyr ; 
og England allt, sem meþódistar hafa rótskotað i 
fulla fjóra mannsaldra, hefir íiest það til, er greitt 
getur fyrir því, að önnur eins triiarstefna og hjálp- 
rœðisherinn hefir, nái að fá áhrif. Eeynslan hefír 
sýnt, að annarstaðar eru það bæði þjóðarhættir og 
ástand hinna ýmislegu triiarbragðaflokka í trúar- 
efnum, er mjög svo hafa tálmað framkvœmdum 
hersins. Og það er sjálfsagt opt mjög ýkt, það 
sem sagt er um framkvæmdir hans á PjUglandi. 
|>ótt herinn sé ekki nema fárra ára gamall, þykir 

Digitized by VjOOQ lC 



HjálprœdisherinD. 5-1 

mega á ýmsu sjá, að hann sé nú búinn að lifa sitt 
hið fegursta. Hvað hugvitssamir, sem fyrirliðarnir 
eru, þá verður það sífellt erfiðara, að hafa sí og 
æ nýtt á boðstólura; en það er mikið til búið að 
vera með áhrif hersins, þegar hann hættir að geta 
látið mönnum finnast mikið til um atferli sitt. 

Annað eins nýtt happaráð og það, að útvega 
fé með því að halda almenna föstu í viku eða hálfs- 
mánaðartíma, getur þó aldrei hrifið nema svo sem 
einu sinni. í>eir, sem eingöngu hafa gengizt fyrir 
nýaæmunum, verða ekki lengi fastir í flokki, og 
hinir, sem hafa látið leiðast til hersins af sannri 
trúarþörf, leita brátt annara staða, þar sem það 
að vísu kann að vera minna, sem gert er til a6 
laða að, en hitt er aptur sterkara, er heldur föst- 
um. f>ó er það ekki fortakanda, að svo kunni 
undir að bera, að herinn nái að fá meiri áhrif á 
líf mannlegs félags, en enn er orðið ; hitt er og 
ekki ósennilegt, að eina sannþarfa verkið, er trú- 
arhreyfing þessi láti eptir sig liggja, áður en hún 
hjaðnar niður, verði hin harðsnúnu samtök til 
verndar ungu kvennfólki á Englandi. Eins og títt 
er með »góðfýsÍ8mönnum» (pietistum), hefir hjálp- 
ræðisherinn lagt ríkt á um bindindi alls þess, er 
annars er talið að Hggja megi milli hluta (aSta^opa); 
en barátta hans fyrir bindindinu hefir haft þann 
ágalla, sem opt vill við brenna hjá »góðfý8ismönn- 
umi. |>eim hættir við að gera bindindissetningar 
sínar að aðalatriði kristindómsins. |>annig telur t. 
a. m. hjálpræðisherinn tóbaksbindindi sem einn 
hinn mikilsverðasta ávöxt helgunarinnar. 

4* 

Digitized by VjOOQ lC 



59 Fr. Nielsen : 

A einum stað í ræðutn sínum óskar frú Booth 
þess, að hjálpræðishernum mætti auðnast að fara 
með kyndla, ríkt og refir Samsonar, gegnum kirkj- 
urnar, og kveikja í öllum kristnum mönuum. fessi 
<5sk hefir að sumu leyti rætzt. Hjálprœðisherinn 
hefir gefið og getur enn gefið ýmsum kirkjufélögum 
heilsusamlega ráðleggingu. f)ótt Booth skjátli í því, 
er hann heldur fram, að kirkjan eigi að þoka fyrir 
kristnum hjálpræðisher, þá hefir hann vafalaust rétt 
fyrir sér í því, að kirkjan á ávallt að vera stríðs- 
kirkja. Og þótt það fyrir sjónum kristins manns 
sé tilhæfulaust og á engum rökum byggt, að halda 
því fram, að kirkjan, hve nær sem vera skal, raegi 
eptir geðþekkni breyta um skipulag sitt, án þess 
að taka neitt tillit til þess, hvernig það aðundan- 
förnu hefir sniðizt og sami^t, þá má þó það, að 
shku er farið á flot — þótt gífurmæli þyki — , vera 
hugvekja fyrir þá, er helzt vilja mega móka við 
það skipulag á kirkjustjórn og kirkjusiðum, er á 
komst á á 16. öld. 

í Lúkasarguðspjalli er frá því sagt, aðJóhannes 
postuli sagði einu sinni við Jesúm : »Meistari ! vér 
höfum fundið einn, sem í þínu nafni rak út djöfla, 
og vér höfum bannað honum það, af því að hann 
ekki fylgir oss*. En Jesús svaraði honum : »Bann- 
ið það ekki, því að sá sem eigi er á móti yður, er 
með yður». Eptir þessu svari þyrfti kirkján opt 
að muna, og einnig gagnvart hjálpræðishernum. 
(porv. Bjarnarson). 



dbyGoogle 



Camillo Cavour. 

Eptir 

^odan öttoí>cn. 



' Italia sundruð. 

J^ fornöldinni og á miðöldunum var Italía mið- 
punkturinn í veraldarsögunni. |>ar hófst í fornöld 
Rómaveldi, er að lokum tók yfir flestallar þjóðir, 
sem þá voru kunnar. Á miðöldunum sat páfinn 
í Róm, merkustu borg landsins ; þaðan stjórnaði 
»jarl Krists* hÍDum kristnu þjóðum, sem lutu boði 
hans og banni engu síður en þegnar hinna einvölda 
rómversku keisara höfðu þeim lotið. 

Land þetta var um fuU 2000 ár leiðtogi þjóð- 
anna á framfaraveginum. En smátt og smátt skipt- 
ist það í fleiri ríki en nokkurt annað land í norð- 
urálfu. Konungar og furstar voru þar mýmargir, 
Bumir ítalskir, sumir útlendir ; hver þeirra drottn- 
aði yfir sínum blettinum af hinu fagra landi^ 
|>rátt fyrir alla þessa sundrungu, sem hjelzt í marg- 
ar aldir, gleymdu ítalir því þó aldrei gjörsamlega, 
hvað sem á bjátaði, að þeir voru allir af sama 
bergi brotnir. Reyndar hafði Neapel ekkert við 
Eeneyjar saman að sælda, og svo var alþýðumál 
Suður-ítala frábrugðið máli Norður-ítala, aðsænsk 
og dönsk tunga eru hvor annari miklu líkarí. En 
ritmál höfða allir ítalir eitt, og bókmenntir einar ; 

Digitized by VjOOQIC 



54 Johan Ottosen : 

þetta andlega einingarband bilaði aldrei, hveroig 
sem landið var limað í snndur að stjórn og stjórn- 
háttum, og því var það að þakka, að hinir að- 
greindu landshlutar gátu aptur orðið að einni heild, 
þegar þar að kom. 

Á öndverðri þessari öld lagði Napóleon hínn 
mikli mikinn hluta Norðurálfu undir sig. Fóru þá 
margir ítalir að vona, að brátt mundi sundruagu 
landains lokið. Meðan Napóleon sat að völdum, 
var Ítalíu að sönnu skipt i 3 riki, er hvert haíði 
sina stjórn út af fyrir sig ; en það var þó þegar 
mikið á unnið, er eigi voru nema þrjú riki, þar 
«em áður höfðu verið tíu eða tuttugu ; en mest 
var þó i það varið, að Napóleon vakti aptur upp 
«jálft nafnið •ítalíai, með þvi að hann nefndi land- 
^iorðurhluta landsins nkonungsrikið Ítaliai. |>ó yfír- 
ráð Frakka yrðu ekki langgæð, komu þau þó itöl- 
nim að góðu haldi. Nú voru horfnir smáfurstam- 
ir, sem beitt höiðu lagalausri harðstjórn og sogið 
l^lóð og merg úr þjóðinni ; og þótt Napóleon væri 
•einvaldur drottnari, varð það þó aldrei útskafíð, að 
'Stjórn hans var afspringur stjórnarbyltingarinnar 
irakknesku og f relsishugmynda henuar ; meðan her- 
veldi keisarans stóð, uxu Ítölum drjúgum vonir 
um frelsi og einingu. 

Nú kom þar, að öU hin stórveldin lögðust 
é eitt og koUvörpuðu keisaraveldinu frakkneska. 
Yoru þá höfðingjaœttimar gömlu aptur til valda 
9ettar hvervetna i Norðurálfunni, og öllu komið 
aptur i gamla horfíð. Svo fór og að mestu leytí 
é, Ítaliu. Smáhöfðingjarnir komu aptur, og skyldi 
Aosturriki •vemdai þá. Landinu var nú aptur 

Digitized by VjOOQ lC 



Camillo Cavour. 55 

sundrað og harðstjórnin gamla til hásætis leidd ; 
en því var ekki gaumur gefinn, að þjóðin, sem 
áður hafði tekið hvers kyns kúgun og áþján með 
þögn og þolinmæði, nú var orðin öU önnur. Á 
fundi þeim, sem keisarar og konungar áttu með 
Bjer í Vínarhorg 1815, var svo fyrirskipað um hagi 
ítalíu, er nú skal greina. 

Norðan til og lengst til landnorðurs á megin- 
landi ítalíu eru tvö fylki, mikil og auðug, Lang- 
barðaland og Feneyjar ; þau voru limuð inn í keis- 
araveldið Austurríki. Tók keisari sjer vald til að 
veita þar öU emhætti, leggja á skatta eptir geð- 
þótta og bjóða út mönnum til herþjónustu, svo 
mörgum sem honum leízt ; en ekki máttu Italir 
vera í herdeildum sjer, heldur var þeim potað á 
strjálingi inn í herdeildir Austarríkismanna. í 
fylkjum þessum hafði enginn neitt að segja nema 
lögreglnlið keisarans. 

Hin önnur ríki höfðu drottna hvert út af fyrir 
sig, en þeir voru einvaldir, og áttu ekki við annað 
að styðjast en her Austurríkismanna ; toll-takmörk 
voru sett milli ríkjanna, og hamlaði það stórum 
verzlunarviðskiptum ; skattar voru geysiháir, ekki 
nokkur snefiU af hugsunarfrelsi eða málfrelsi. 
Sannan til var konungsríkið Neapel og Sikiley; 
það var mest ríkjanna. Um miðbik ítalíu var 
Eirkjnríkið ; þar sat páfínn að völdum ; þar var og 
Toscana og nokkur önnur smáríki. í útnorður- 
hominu var konungsríkið Sardinía. 

]^etta skipulag gat ekki haldizt nema með 
hinni mestu kúgun ; af henni leiddi megna óá- 
^sgjUy 06 ^^^^ menn nú að ganga í leynifjelög. 

Digitized by VjOOQ lC 



56 Johan Ottosen : 

Hinum beztu mönnum landsins gramdist mjög nið- 
urlægÍQg ættjarðarinnar og yfirráð Austurríkis- 
manna, er veittu þeim þungar búsifjar ; höfðu þeir 
á þeim illan hug. Leynifjelögin gerðu nokkkrum 
ðinnum tilraunir til að frelsa landið ; en af 
því allt var illa undirbúið, gerði þetta einungis 
illt verra. Hvar sem uppreist var hafin, var hún 
í blóði kæfð ; frelsisviniroir voru þúsundum saman 
hnepptir í dý^flissur Austurríkiskeisara eða höfð- 
ÍDgja þeirra, er skjólstæðingar hans voru. En 
þrátt fyrir alla þrælkun komu þó út ýms rit, sem 
glæddu voDÍna um viðreisn landsins. Að vísu leit 
svo út í mörg ár, að það væri óðs manns æði fyrir 
ítali, að hugsa til þess að reka rjettar síns á 
vopnaþingi, en spökustu menn þjóðarinnar leið- 
beindu henni til þess að hugsa vandlega um mark 
það og mið, er til skyldi keppa, þegar stundir 
liða. |>annig urðu hinar óljósu vonir manna smátt 
og smátt skýrari ; aiþýðunni fór að skiljast, hvort 
stefna skyldi og hvernig að skyldi fara. Var í því 
efni um eitt af þrennu að velja. 

Fyrst er að nefna f jelag eitt mikið, er Mazzini 
hafði stofnað ; var það f jelag fjölmennt, ekki ein- 
ungis á ítalíu; það var lika i því fjöldi ítala út 
um allan heim. Skoðanir fjelagsmanna voruhinar 
djarflegustu, og vildu þeir breyta öllu frá rótum. 
f>eir vildu stofna lýðveldi eitt mikið ; öUum yfir- 
ráðum útlendra skyldi hrundið, og klerkavaldinu 
sömuleiðis ; hið skaðvœnlega höfðingjaveldi skyldi 
af numið ; frelsi og alþýðumenntun skyldi útrýma 
heimsku og vanþekkingu, er verið höfðu megin- 
stoðir Austurríkísmanna og kaþólsku prestanna. 

Digitized by VjOOQ lC 



CamiIIo Cavour. 67 

Hugmyndir þessar voru göfugar og djarflegar, ea 
f jelagsmeQQ urðu sjálfír til þess að huekkja þessu^, 
er þeir kunuu ekki önnur betri ráð til þess að 
koma þeim fram, en samsæri og launvíg. Með. 
því gjörðu þeir fjölda frjálslyndra manna sjer frá- 
hverfa, og hefði þó ekki veitt af, að allir frelsis- 
vinir væri á eitt sáttir, ef nokkur von átti að geta. 
verið um að sigrast á óvinunum : Austurríkismönn- 
um, klerkavaldi, smádrottnum landsins og lendum 
mönnum. 

í annan stað var fjöldi manna, sem hafði beig 
af flokk byltingamannanna, en undu þó engu bet- 
Tir en þeir hinni útlendu harðstjórn. Lituðust þeir 
tim eptir því veldi, er nægilegt álit hefði áunnið. 
sjer til þess að vera forsprakki i frelsisbaráttu 
þjóðarinnar, og jafnframt væri nógu einbeitt til 
þess að halda byltingaœönnunum í skefjum. |>ótti 
þeim páfaveldið bezt til þessa kjörið. |>að leit 
svo iit um hríð, að skoðun þeirra vœri á rökuna 
byggð. Árið 1846 varð Píus hinn 9. páfi í Róm. 
Hann hóf stjórn sína á því, að gefa öUum uppb 
pólitiskar sakir; hann leyfði heimkomu meira en 
1000 landflótta mönnum, og loks veitti hann þegn^ 
om BÍnum ráðgefandi þing. Ekki þurfti meira en 
þetta til þess að gera hann að átrúnaðargoði allra. 
Itala. |>að gekk ekki á öðru en sífeldum fagnað^ 
arhátíðum honum til dýrðar, og á hverju byggðu 
bóli var til mynd af honum. En vonir þœr, sem 
mecn þá gerðu sjer um hann, brugðust iUa, sem^ 
síðar mun sagt verða. 

í þriðja lagi litu menn vonaraugum til Sardí- 
níuríkis. |>ar var Earl Albert konungur; hann hafði 

Digitized by VjOOQ lC 



58 Johan Ottosen : 

á yngri árum sínum gengið í leynif jelögin ; reynd- 
ar var stjórn hans ófrjálsleg, en hún var lítt háð 
Austurríki, og það reið haggamvininn. Sardinía 
var lika eina ríkið á Italíu, sem hafði víghúinn 
her; vonuðu menn þá, að þetta ríki mundi ganga 
i hroddi fylkingar gegn Austurrikismönnum, þegar 
til kœmi, og verða „sverð ítaliu**. 



Byltinga-árin. 

Á ítaliu hófust frelsishreyfingar þær hinar 
miklu, sem árið 1848 fóru eins og logi yfir akur 
um alla Norðurálfu; hinar kúguðu þjóðir væntu 
sjer fulls frelsis, en harðstjórunum skaut skelk i 
bringu. Uppreistin hófst á Sikiley þegar i janúar- 
mánuði ; þaðan gekk frelsisaldan norður eptir, og 
hrukku f talir upp við, sem af svefni ; aldan reis 
hátt ; hún steyptist norður yfir AlpafjöU, norður 
til Parisar ; þar var konungur burtu rekinn í fe- 
brúarmánuði og lýðveldi stofnað. Óðara en frjett- 
irnar frá Paris bárust til Berlinar og Vinarborgar, 
fltóð |>jóðverjaland allt i björtu báli. í Austurriki 
ieit ekkí út fyrir annað en að hið míkla keisara- 
veldi mundi allt sundur liðast. Allir þeir þjóð- 
flokkar, sem í löndum keisarans bju^u, hófu her- 
skjöld gegn honum, og hafði hann þá ekki fylgi 
nema af her sinum einum. 

|»egnar hans á ítahu fundn lika, að nú var 
fltundin komin. Höfuðborg á Langbarðalandi er 
Milano, mikil borg og hin skrautlegasta ; þaðan 
var setulið Austurríkismanna hrakið. ÖUum itöl- 
um þótti skylt að veita bræðrum sinum. Sjálf- 

Digitized by VjOOQ lC 



CamiUo Cavour. 69 

boðar skundaðu hópum saman norður eptir til þess 
að berjast hinni helgu baráttu. Karl Albert sagði 
Austurríkismönnum stríð á hendur, enda vora 
þegnar hans á eitt sáttir um það við hann. Nú 
var að því komið, að Sardinía skyldi reyna sig 
sem „sverð ítalíu'*. En brátt varð það Ijóst, að 
Austurríki var fastara, en ítalía veikari fyrir, en 
menn höfðu œtlað. Stjórninni tókst að bœla nið- 
ur uppreistina i Vínarborg, grimmilega og vœgðar- 
laust, en var þó svo hyggin að slaka til i sumu. 
Á meðan á því stóð, veittu Austurríkismenn ítöl- 
um viðnám ; sá hjet Kadetzky, er stýrði her Aust- 
urríkismanna á ítalíu ; hann var öruggur foringi ; 
komu honum og að góðu haldi hinir rammgjörvu 
kastalar á Langbarðalandi. Samtökin meðal itala 
urðu ekki langgæð. Á meðan allt gekkað óskum, 
voru þeir samhuga ; en þegar er þeir höfðu í fyrsta 
sinn borið lægri hlut, fór að brydda á sundur- 
lyndi milli þeirra, er konungsstjórn fylgdu, og lýð- 
veldismanna. Varð þeim það hið mesta óhapp. 
Vorið 1849 skreið til skarar í orustunni hjá No- 
vara. í>ar unnu Austurríkismenn mikinn sigur. 
Karl Albert bað um vopnahlje. |>á gerðu Austur- 
rikismenn honum þá smán, er honum þótti sárust 
aUra. Konungsættin i Sardiníu hafði það sjer til 
ágœtis haft, að aldrei hafði neinn höfðingi af þeim 
œttlegg gengið bak orða sinna. En nú kvaðst 
Badetzky ekki þora að trúa loforðum Karls Al- 
berts, og því gœti hann ekki við hann um neitt 
samið. |>etta fjell Karl Albert mjög þungt ; Ijet 
hann af konungdómi og fjekk hann í hendur Vik- 
tor Emanúel konungsefni ; hann tók grátandi við 

Digitized by VjOOQ lC 



60 Johan Ottosen : 

kórónunni af föður sínum. |>egar er Karl Albert 
hafði þetta í sölurnar lagt, fengu ítalir á honum 
hinar mestu mætur. |>eir gleymdu því, að hann á 
sínum yngri árum hafði verið í liði samsærismanna, 
að hann á fullorðinsárunum hafði látið klerkastjett- 
ina hafa sig til hvers er vera skyldi ; þeir fyrir- 
gáfu honum allt. Var hann upp frá þessu talinn 
einn af þeim mörgu píslarvottum, sera öUu höfðu 
orðið á bak að sjá ættjarðarinnar vegna. 

Viktor Emaniiel varð þegar, er hann var að 
völdum seztur, að seraja frið við Austurríkismenn, 
og fara ofan af öllu því, er ítalir höfðu fyrir bar- 
izt. Eptir málavöxtum máttu þó friðarkostimir 
fremur vægir kallast, fjárútlát nokkur, en lönd 
þurfti engin að láta. Reyndar kom það ekki til 
af góðu, heldur einungis af því, að Austurríkismenn 
þorðu ekki að þröngva frekara kosti jafnhraustrar 
þjóðar. 

Apturkastið kæfði allar frelsishreyfingar um 
endilanga ítalíu. Meðan á ófriðnum stóð, hafði 
Píus páfi reynt að sigla milli skers og báru; tók 
nú að draga úr alþýðuhylli hans ; menn fóru að 
Bjá, að þeir höfðu orðið of fljótir á sjer að veg- 
sama hann fyrir frjálslyndið. Hann sneríst smám- 
saman öndverður þegnum sínum. í annan stað 
flykktust ítalskir lýðveldissinnar til Bómaborgar. 
Svo fór að lokum, að páfa þótti þar ekki viðvœrt 
og flýði 1 kastala þann, er Gaéta heitir. Var þá 
lýðveldisstjórn i Bómaborg um nokkra mánuði, þang- 
að til ófrelsis-apturkastið barst líka þangað. |>að 
var forseti lýðveldisins frakkneska, Loðvík Napó- 
leon, sem hljóp undir bagga með klerkunum, og 

Digitized by VjOOQ lC 



Camillo Cavour. 61 

Ijet frakkneska hermenn flytja ,,hinn heilaga föður'* 
aptur inn í hina ,,eih'fu borg*'. 

Uppreistin ítalska var nú brotin á bak aptur; 
Austurríki hafði lagt ítalíu að velli og Ijet knje 
fylgja kviði; það hefndi sín greypilega, og œtlaði 
með því að tryggja yíirráð sín. Á Langbarðalandi 
voru lifldtnir um 1000 manna á einu ári, eptir að 
friðurinn komst á, Algeng refsing var að lemja 
menu, jafnt konur sem karla. Á einum þremur 
árum tóku Ausburríkismenn nálægt 400 miljónum 
króna af Norður-ítalíubúum. Hinu sama fóru þeir 
og fram í ríkjum þeim, er voru þeim óháð í orði 
kveðnu. í Toscana var dauðahegning fyrir lönga 
úr lögum numin ; en herforingjar Austurríkismanna 
settust þar í dómarasæti og dæmdu þarlenda menn 
til dauða. 

Konungsríkið Sardinía eitt var að öllu óháð 
Austurríki. Fjárhagur þess var mjög bágborinn ; 
flokkadrættir voru svo miklir, að uggvænt þótti, að 
ríkið mætti saman loða. 

Svona var nú ástatt, þegar Viktor Emanúel 
settist að völdum. f)að verður honum til œfin- 
legrar frægðar, að hann Ijet ekki bugast af ófrels- 
isapturkastinu. Hann var sá eini af öllum stjórn- 
endum ítalíu, er hjelt stjórnarskrá þá, er þegnar 
hans höfðu öðlazt uppreistarárið. Allir stjórnendur 
aðrir tröðkuðu grundvallarlögum þeim, sem þeir 
höfðu undir ritað, er þeir þorðu eigi annað uppreist- 
arinnar vegna. Lögbundið frelsi átti hvergi hœli á 
ítaliu, nema í Sardiníuríki. 

|>að var ítölum að nokkru leyti sjálfum að 
kenna, að ekki tókst betur til með frelsisbarátta 

Digitized by VjOOQ lC 



62 Joban Ottosen: 

þeirra. Allir höfðu flokkarnir til þessa stuðlað.. 
Byltingamennirnir voru of svæsnir ; þeir fóru að 
orðuin Mazzinis : )»Af konungmenni má einskis 
góðs væntaa ; apturhaldsmennirnlr voru um of 
hræddir um, að þjóðin væri ekki frelsinu vaxin, er 
útlend harðstjórn hefði kúgað úr henni alla dáð, 
og klerkarnir haldið henni í því vanþekkingar- 
myrkri, að hún vissi hvorki upp nje niður. í 
þriðja lagi voru þeir, er reiddu sig á, að •ítalía 
mundi hjálpa sjer sjálfi*, eins og Karl Albert hafði 
sagt, og þótti læging í að þiggja h'ð að öðrum ; 
þetta allt saman dró sigurinn íir höndum þeim. 
ftalíu vantaði ekki menn, er fúsir væru að leggja 
allt í sölurnar fyrir frelsið ; það var búið að sýna 
sig ; ekki þurfti heldur á skáldum nje mælsku- 
mönnum að halda til þess að vekja þjóðina ; hún 
var vöknuð ; það sem vantaði, var stjórnvitring- 
ur, er heimt gæti saman alla hina sundruðu 
krapta undir eina stjórn. f)essi maður var 
Cavour, 



Námsár Cavours. 

Camillo Benso di Cavour greifi var fœddor 
1810 í Turin, höfuðborginni í konungsríkinu Sardi- 
DÍu ; hann var kominn af gamalli höfðingjaætt. 
Um þær mundir mæltu þar allir heldri menn 
mestmegnis á frakkneska tungu, og varð frakk- 
neska því móðurmál þess manns, er ítalía átti síð- 
ar viðreisn sína að þakka ; ítalska tungu lærði 
hann eigi fyr en síðar, Ekki voru honum inn- 
rættar frjálslegar hugmyndir. Faðir hans fylgdi 

Digitized by VjOOQ lC 



Camillo Cavour. 63 

fornum sið ; hann hafði þá, er að völdum sátu, í 
mesta heiðri , en hataði allar frelsishreyfingar. 
Allt var gert sem unnt var til þess að drengurinn 
skyldi verða auðmjúkur þjónn drottnendanna* 
f>rátt fyrir það bar snemraa hjá honum á næmri 
tilfinningu fyrir rjettlæti og frelsi, enda var þetta 
einkenni hans til dauðadags. f)egar hann var sex 
vetra gamall, bar svo við, að hann var á ferð meft 
foreldrum sínum í Sviss. Á póststöð nokkurri 
fikyldi skipt um hesta fyrir vagni þeirra, og fjekk 
póstmeistarinn þeim Ijelegar drógar. Af þessu varð 
Camillo litli fokvondur, hljóp til æðsta embættis- 
manns í bænum, og heimtaði af póstmeistaranum 
væri vikið frá embætti. Naumast raun hann hafa 
fengið þessu framgengt ; en eptirtektavert er atvik 
þetta, og ber vott um, hversu sjálfstæður sveinninn 
var, og að hann fann talsvert til sín. 

Hann átti að verða hermannaforingi, eins og 
flestum tiginbornum mönnum var títt ; því var 
hann settur í hermannaskóla ; faðir hans, sem var 
i miklum metum við hirðina, fjekk komið honum 
í hirðsveinaflokk hjá konungsefDÍnu, Karli Albert, 
þeim er fyr er nefndur ; þetta þótti œttingjum hana 
hið mesta happ, og töldu nú sjálfsagt, að hann 
mundi fljótt framast í hernum. Pilturinn var ml 
14 vetra. Honum fannst lítið til þess koma, a& 
eiga hirðhyllinni einni stöðu sína að þakka ; tók 
hann að stunda fræði sína af mesta kappi og búa 
sig undir foringjaprófið ; vildi hann ekki eiga frama 
sinn að konungsefni, heldur afla sjer hans sjálfur. 
^egar hann var 16 vecra gamall, gekk hann undir 
foringjapróf, og fjekk ágætiseinkunn ; var það i 

Digitized by VjOOQ lC 



64 Johan Ottosen : 

árum fyr en reglugjörðin til tók. Varð hana þá 
þegar „lieutenant**. 

í fimm ár var hann við herþjónustu. A þessu 
tímabili var það, að hann fór fyrst að gefa stjórn- 
málam gaum. Tók hann þá eptir mörgu misjöfnu 
í stjórnarfarinu, og fjekk sumt af því honum svo 
mikils, að honum gekk það ekki úr minni, og lagði 
iiann 30 árum síðar, allt sitt frdm til þess að kippa 
þessu í lag. þá mátti eigi refsa klerkum að lög- 
um, þótt brotlegir hefða gj'örzt, og ekki mátti þá 
höndum taka, ef þeir höfðu hæhs leitað í kirkjum 
eða klaustrum. í bæ einum litlum hafði munkur 
-sekur orðið; leitaði hann hælis í klaustri nokkru ; 
hermenn áttu að taka hann ; þeir aettust umhverfis 
klaustrið og sátu þar heilan mánuð ; en inn i 
klaustrið dirfðust þeir ekki að fara. Sagði Cavour 
svo síðar, að við atburð þennan hefði hvorki sjer nje 
hjeraðsbúum aukizt virðing fyrir trúarbrögðunum eða 
klerkunum. 

Júlí-uppreistin í Frakklandi 1830 gerði drotto- 
^ndur á ítalíu smeika ; tóku þeir þá enn fastar i 
taumana. þá var Karl Albert orðinn konungur í 
Sardiníuriki, og fór hann að hinna dæmum. Um 
það hafa Cavour svo orð farizt : „Sjerhver frjáls- 
leg og drenglynd hugmynd var niður bæld, sem 
helgidagsbrot væri eða landráð''. Konungur mundi 
hinum unga „Heutenant'* það, að hann hafðí 
eigi viljað þekkjast það að vera hirðsveinn hans, 
<og skipaði honum setu i kastala nokkrum litlum og 
afskekktum, er lá til f jalla. Ekki undi Gavour þar 
nema missiri ; honum leiddist þar, og var auk þess 
<Sfús á að þjóna harðstjórninni. Tók hanQ þá það 

Digitized by VjOOQ lC 



Camillo Cavour. 65 

til bragðs, að biðja um lausn frá herþjónustu, og 
var honum veitt hún — í ónáð konungs. fá var 
hann 21 árs. Bróður átti hann» sjer eldri ; gat 
hann þvi ekki búizt við að erfa fasteignir foreldra 
sinna. Horfðist þó ekki glæsilega á fyrir honum, 
er hann hafði sleppt stöðu þeirri, er hann hafði 
búið sig undir. 

En það varð honum til hins mesta þroska, 
að hann Ijet af hermennsku, og sneri sjer að verk- 
legum störfum. Hacn stundaði nú um nokkur ár 
jarðarrœkt og hagfrœði ; varð hann ágætur búmað- 
ur og jarðyrkjumaður. Hann ferðaðist um Frakk- 
land og England og kynnti sjer nákvæmlega stjóm- 
arháttu og skipulag allt hjá þeim þjóðum ; varð 
það honum að hinu mesta gagni, einkum Eng- 
landsförin. |>ar sá hann þess lifandi vott, að þjóð- 
frelsi og lögum bundið skipulag getur saman farið; 
við það sannfærðist hann enn betur en áður um 
yfirburði þingbundinnar konungsstjórnar ; þar sá 
hann, að toUvarnir voru á förum, en óbundin verzl- 
UQ að ryðja sjer til rúms ; sannfærðist hann um, 
að frjáls verzlun mundi einnig happadrjúg verða 
ættjörðu sinni. Getandi er þess, hvernig honum 
eitt sinn fórust orð um þetta efni ; hann var þá 
staddur í París, og var að rœða um óbundna 
verzlun. Sá, sem hann átti orðaskipti við, sagði 
við hann : i»|>essar skoðanir láta menn í veðrí 
vaka, þegar þeir eru að berja á dyrnar að must- 
eri valdanna, en óðara en þeir eru þar inn komn- 
ir, fleygja þeir þeim út um glugganm. — iSegíð 
þjer fyrir sjálfan yður», anzaði Gavour; »en hvað 
Iðunn. VII. 6 

Digitized by VjOOQ lC 



66 Johan Ottosen: 

mig snertir, þá legg jeg þar við drengskap minn, 
að verði jeg nokkurn tíma ráðgjafí, þá skal jeg fá 
skoðunum mínum framgengt, eða úr sessi þoka að 
öðrum kostin. 

|>rátt fyrir það, sem að framan er ritað, mega 
menn ekki ætla, að Cavour hafi sí og æ verið al- 
vörugefinn og þungur í skapi ; hann tók vel þátt í 
gleði og glaðværð. |>egar hann heimsótti vini sína, 
var enginn gestur jafn-kærkominn börnum þeirra, 
sem hann ; þau þekktu ekki annan eins æringja; 
hann gat fundið upp á svo mörgu til gamans. 
Ekkert málefni var svo lítilfjörlegt, að hann vildi 
því ekki sinna, enginn maður svo lítilmótlegur, að 
hann synjaði honum viðtals. Hann sagði : »Jeg 
hefi aldrei lært, hvernig á að fara að því, að láta 
sjer leiðast*. Á búgarði sínum »Leri» fjekk hann 
miklu til leiðar komið. Hann fór á fætur um sól- 
aruppkomu, leit eptir öUu, jafnvel mestu smámun- 
um ; sjálfur sagði hann hverjum og einum fyrir 
verkum, og var lífið og sálin í öllu því, sem fram- 
kvæmt var. Hann fjekk líka góða umbun erfiðis- 
muna sinna ; fen og foræði þornuðu, loptið, sem 
áður var sóttarefni meingað, varð heilnæmara,' á- 
góðinn af jörðinni varð helmingi meiri en áður. 
011 sveitin, sem haan bjó í, átti honum mikið upp 
að inna ; aðrir fóru að dæmi hans og ráðum, og 
tóku stórkostlegum framförum í jarðarrækt. ]^að er 
því mjög vel til fallið, að sveitarmenn hafa 
reist Cavour þar minnisvarða, ekki sem stjórnvitr- 
ing, heldur sem búfork og mesta framfaramanni 
þeirra tíma í jarðabótum. 

Árið 1848 þótti honum sjer ekki lengur til 

Digitized by VjOOQ lC 



Camillo Cavour. 67 

setu boðið ; það ár f jekk Sardiníuríki stjórufrelsi ; 
Cavour vildi þÍDgmaður verða, eu náði ekki kosn- 
ingu að sinni ; hann hafði þá ekki þjóðhylli ; hvor- 
ugur flokkurinn trúði honum ; hion svæsnari flokk- 
urinn taldi hann vera hættulegasta apturhalds- 
mann, en apturhaldsmennirnir hjeldu hann vera 
versta byltingasegg. Síðar náði hann þó þing- 
ménnsku. f upphafi var þingmennska hans alls 
ekki glæsileg ; ræður hans þóttu fremur óáheyri- 
legar ; hann talaði ekki vel ítölsku, og optast nær 
veitti hann minni hlutanum, sem óþjóðlegur þótti, 
að málum. Svo var og þá er ræða skyldi um 
friðarsamning við Austurríki. Cavour sagði, sem 
satt var, að ekki væri annars kostur en að semja 
frið ; en þingmenn vildu ekki við kannast, að í 
jafn óvænt efni væri komið, eins og í raun og veru 
var ; samþykktu þeir því , að friðarsamningum 
skyldi frestað. En nú var hver stundin dýrmæt. 
Stjómin ráðgaðist um við Cavour. Lagði hann það 
til, að þingið væri þá þegar rofið. f>að var reynd- 
ar búið að gera það tvisvar áður það hið samaár; 
en ékki varð í það horft, því ekki var annað ráð 
fyrir höndum. Raun bar þess skjótt vitni, að 
Cavour hafði haft rjett að mæla. fingmennirnir 
hinir nýkosnu samþykktu, að friður skyldi sam- 
inn. 

Nú, er um hægðist, fengu menn næði til þesa 
að* snúa sjer að endurbótum innanlands. Stjómar- 
ráðið var mestmegnis úr flokki hinna gætnari 
manna ; forseti þess var d' Azeglio. Hann byrjaði 
á því, að leggja fyrir þingið frumvarp um afnám 

5* 

Digitized by VjOOQ lC 



68 Johan Ottosen : 

kenmmannlegra dómstóla og griðhelgi klaustra. Menn 
ihöfðu lengi unað þvi illa, að klerkar skylda eigi aí 
-öðrum en klerkum dæmdir verða, og að klaustriii 
skyldu ^era griðastaður bófanna. Aldrei hafði 
klerkur svo iUt verk unnið, að ekki œtti hann sjer 
vísan vægan dóm. Frumvarp þetta sætti mótmœl- 
Tim miklum. Alla þá, sem með frumvarpinu mœltu, 
setti erkibiskupinn í Turin út af sakramentinu. 
'Cavour var forvígismaður þess. fegar í æsku hafði 
Jiann tekið eptir því, hve ill og skaðvænleg grið- 
helgi klaustranna var. Hann rjeð nú stjórninni 
til þess að hirða eigi um, þó henni væri borið á 
brýn, að hún byrjaði sjálf á byltingum. Ef kon- 
ungsveldið snerist á braut framfara og endurbóta, 
þá mundi svo vel gróa um rætur þess þar í landi, 
að það ekki einungis fengi staðizt bylji uppreist- 
anna, heldur mundi einnig geta dregið að sjer lalla 
hina lifandi krapta Ítalíui. Máli sínu til sönnunar 
benti hann til Englands. 

Skömmu síðar dó einn af ráðgjöfum konungs; 
var það þá almannarómur, að Gavour ætti að koma 
i hans stað. Ekki er lengi að breytast veður i 
lopti. Skömmu áður var hann lítils metinn og 
lítt að alþýðuskapi. En nú var eigi nokkur sá 
maður uppi, er alþýða treysti betur en honum. 
f)að var hinn 11. október 1850, er Cavour gekk í 
xáðaneyti það, er d' Azeglio stýrði. Upp frá því 
rjeð hann mestu um stjórnarfar ríkisins, meðan 
hann lifði. 



dbyGoogle 



Camillo Cavour. 69 

Undirbúningur. 

Nú var að því komið, að Cavour mátti því frami 
koma, er hami hugði að bæta mundi hag landsins. 
Ríkisskuldir höfðu mjög vaxið, meðan ófriðurinn> 
Btóð; útgjöld fóru langi fram úr tekjum í fjárlög- 
unum. fenna halla mátti jafna með tvennumóti.. 
{>að mátti draga úrgjöldunum, einkum til hers og^ 
flota ; en væri það gert, mundi Sardiníuríki ekki 
verða fært um að takast í fang það sem aUir ætl- 
uðust til, sem sje að verða isverð ítalíu». Tók 
Cavour því heldur hinn kostinn, að auka tekjur 
ríkissjóðs, en gerði sjer jafnframt sem allra mest 
far um að efla velmegun landsins með ýmsum 
framfaranýmælum. Hjer er ekki rúm til þess, að 
rekja aðgjörðir hans í þessa átt út í æsar ; það er 
DÓg að drepa á, hver stefna hans var. Hann 
komst að verzlunarsamningum , hagfeldari en áð- 
ur höfðu verið, við Frakkland, England og önnur 
hin merkustu ríki í Norðurálfunni, og jafnvel við 
Austurríki líka. Mjög Ijet hann sjer annt um að 
koma á járnbrautum ; merkasta fyrirtækið í þá átt 
voru göngin í gegnum Mont Cenis ; að vísu var 
ekki á því byrjað fyr en nokkru síðar en það fór 
fram, sem um er getið í þessum kafla. Undír 
eins og upp á því var stungið, að leggja járnbraut 
gegnum AlpafjöU til þess að tengja hina frakk- 
nesku og ítölsku þjóð hvora við aðra — en þær mega 
að frændsemi systur heita — var hann því máli 
mjög hlynntur. Honum skildist, hve öruggt band 
þetta mundi verða milli þjóðanna, og að af miljón- 
um þeim, sem til þessa þ^nrfti að kosta, mundu 
margfalt fleiri miljónir aptur drjúpa. Hann hik- 

Digitized by VjOOQ lC 



70 Joban Ottosen: 

aði sjer þvi ekki við að verja stórfje til þessa, þó 
að ríkissjóður hefði i ærið mörg horn að líta um 
þœr mnndir, sem hyrjað var á þessu stórkostlega 
fyrirtœki. Söma meginreglum fylgdi hann einnig 
í öðrum málum. Hann barðist fyrir frjálsri kennslu, 
en í því efni voru bœði hœgrimenn og vinstrimenn 
honum andvígir; aldrei neytti hann vopna harð- 
stjórnarinnar ; hann vildi ekki einu sinni nýta þau 
til þess að vega með þeim fyrir frelsið ; kvað rvo 
rammt að því, að honum þótti stjórnin jafnvel ekki 
mega afskipti hafa af kennslunni i klerkaskólunum 
kaþólsku. Brátt kom þar, að hann var sá af 
ráðgjöfunum, er mest Ijet til sin taka; fór þá að 
•draga sundur með þeim og honum. |>egar frelsis- 
móðurinn frá 1848 var af mönnum runninn, sner- 
ust þeir meira og meira i hægri átt ; fjelögum 
hans þótti hann fara of geyst á braut endurbót- 
anna. |>að sem hingað tii hafði gert Gavour mest- 
an óskunda, var ákafí vinstrimanna, en nú varð 
hann að leita fylgis i flokki þeirra. Naut hann 
Tarkárni sinnar. Hann Ijet sig það aldrei henda, 
jafnvel ekki i hinum snörpustu rimmum, að við 
hafa persónulega móðgunaryrði , er aukið gœtu á- 
greininginn ; hann hafði það jafnan hugfast, að 
koma sinu fram, og þvi gat það opt að borið, að 
hann einhvern góðan veðurdag leitaði samkomu- 
lags við þann, er hann hafði átt i höggi við fám 
•dögum áður. Frá þvi 1849 hafði apturhaldsstefn- 
an orðið œ rikari þar i landi, og tók nú höndum 
Baman við klerkavaldið ; hjer þuríti eitthvað i móti 
að koma, og þvi gerði Gavour traust samband við 



dbyGoogle 



CamiUo Cavour. 71 

miðflokk vinstrimanna. Urðu þá hinir ráðgjafarnir 
og allur þorri hægrimanna honum fráhverfír. 

|>etta bragð Caours mæltist all-illa fyrir fyrst um 
sinn ; þótti honum ekki svinnlega' farið hafa, að 
gera þetta að hinum ráðgjöfanum fornspurðum. 
Bn eptir á hafa menn á það fallizt. |»egar er 
samband þetta var gert , tók að skapast mikill og 
frjilslyndur framfaraflokkur ; varð hann svo traust- 
ur, að hann gat fylgt málefni ítaliu, svo hvergi 
sveif, þar til sigurs varð auðið. 

Svo varð ágreiningurinn mikiU í ráðaneytinu, 
að Cavour varð að leggja niður völdin um. hríð. 
Tóm þetta notaði hann til utanfarar. Sótti hann 
heim ýmsa höfðingja, og meðal þeirra Loðvík Na- 
póleon keisara í Paris ; tjáði hann honum vand- 
ræði ítalíu. Á meðan þessu fór fram, stýrði d* 
Azeglio landstjórnarmálum heima fyrir ; en hon- 
um varð sí og æ örðugra fyrir. Kom þar brátt, 
að hann baðst lausnar. |»á var Cavour svo sem 
sjálfsagður í hans stað. Gekk hann nú í annað 
sinn í ráðaneyti konungs, en ná varð hann for- 
seti þess. 



Erímstríðið. Höfðingjafandur i Paris- 

Árið 1853 hófst ófriður mikill át af tyrkneska 
málinu, er svo var nefnt í þá daga. Veittu Eng- 
lendingar og Erakkar Tyrkjum gegn Eússum. Er 
það Krimstríð kallað, því það var háð á skaga, 
er frá Eússlandi géngur suður í Svartahaf norðan- 
vert, og Krím heitir. Svo mátti í fljótu bragði 
virðast, sem ófriður þessi kæmi ítalíu alls ekki 

Digitized by VjOOQ lC 



72 Johan Ottosen : 

við, sízt konangsríkÍDU Sardiníu sjerstaklega. Eq 
Cavour var svo glöggskyggn stjórnvitringur,að hoDum 
leizt annað. Skildist honum, að hjer gafst færi á 
að ná hinum frjálslyndu höfuðþjóðum álfunuar, 
Frökkum og Englendingum, á mál ítah'u ; rjeð 
hann þegar til þess, að Sardiníxuiki skyldi senda 
her austur á Krím, og veita Hði vesturríkjanna 
fylgi. Jjessu var mjög illa tekið af öllum þcrra 
manna ; kváðu menn það fásinnu eina, að láta 
strádrepa Itali fyrir erlendra manna sakir. Jað 
er ekkí nema fyrir afburðamenn , að halda til 
streitu gegn jafn-almennum mótþróa. En smitt 
og smátt fóru menn að hugsa ^þetta mál betur, og 
fór þeim að skiljast, að það mundi þó ekki DDeð 
öllu í lausu lopti byggt ; það var þó að minnsta kosti 
auðsætt, að nauðsyn bar til þess að hamla því, 
að Austurríki, hinn forni og voðalegi óvinur, gengi 
í bandaleg með vesturríkjunum. 

Í janúarmánuði 1854 var alþýða manna kom- 
in svo í skilninginu um þetta efni, að stjórnia gat 
samið við vesturríkin um bandalag. |>eir, sem 
enh þá voru í efa um, hvort þetta mundi hyggi- 
lega ráðið, fengu færðan heim sanninn um það, er 
þeir frjettu, hve gramir stjórnvitringarnir í Austur- 
ríkí urðu. Kölluðu þeir bandalag þetta sama sem 
að ihleypt væri úr skammbyssu við hlustímar á 
Au8turríki». 

Ítalskur liðsauki frá Sardiníu fór nú leiðaar 
sinnar austur á Krím ; en þá gjörðust þau tíðindi 
heima fyrir, er Gavour var við falli af búið, og þá 
einnig þeirri stjórnarstefnu, er fylgt hafðiverið þar 
um nokkurra ára skeið. |»að mál var þannig vaxið, 

Digitized by VjOOQ lC 



CamiUo Cavour. 73 

að Cavour lagði fyrir þingið frumvarp um afnám 
300 klaustra, þeirra, er klausturbræður ekkí hjúkr- 
uðu sjúkum, ekki fengÍHt við fræðslu ungmeuna, 
nje störfuðu að nokkru því, er til gagns mætti 
verða. |>að er svo sem sjálfsagt, að klerkarnir 
nrðu hamslausir. |>á bar svo við, að á einum og 
sama mánuði andaðist móðir konungs, kona hans 
og bróðir. Úr þessu varð klerkunum matur ; þeir 
visBU, hvernig á þessum mannalátum stóð ; sögðu 
þeir, að reiðieldur guðs væri yfir konung kominn^ 
fyrir það að hann fyllti flokk kirkjuránsmanna, og 
þeirra, er helga hluti hefðu að háði. Hinn sorg- 
mæddi konungur var utan við sig og á báðum átt- 
nm. Gavour vildi ekki taka frumvarpið aptur, og 
bað um lausn. 

í 6 daga var ríkið án ráðaneytis ; þá áttaði 
konungur sig, og kvaddi Cavour aptur til stjórnar. 
Nú varð frumvarpinu framgengt. fegar konungur 
rítaði nafn sitt undir lög þessi, varð honum að orði : 
•|>á vil jeg heldur fara til Ameríku en hleypa mjer 
aptur í annað eins og þetta». 

Her Sardiníumanna gafst ekki færi á aðvinna 
nein afreksverk á Krím ; en í smáorustu einni 
sýnda þeir mikinn vaskleik. Cavour þótti sem 
Sardiningar hefðu þegar sýnt Norðurálfuþjóðunum 
það, að ítalir kynnu með frjálsa stjórn að fara; en 
það sem honum nú þótti mest undir komið, var, 
að sýna mönnum fram á, að þeir gætí á vígvelli 
staðið jafnfœtis hinum beztu hermönnum í heimi. 
Afleiðingarnar urðu í þessu tiUiti eins og hann 
hafði gert sjer vonir um. Hin litla hugprúða þjóð 
hafði áunnið sjer hylli Frakka, og þá ekki síður 

Digitized by VjOOQ lC 



74 Johan Ottosen : 

Englendinga ; það var um alla Norðurálfu farið að 
Tæða og rita um ítalíu. |>að var einmitt þetta, 
flem Cavour hafði til œtlazt. En að öðru leyti 
varð minna úr, heldur en hann hafði við búizt. 
Honum hafði til hugar komið, að svo gæti íarið, 
«á Austurríki gengi í lið með Rússum, og yrðu þá 
Frakkar og Englendingar að berjast fyrir frel&á 
ítalíu, hvort sem þeir vildu eða ekki. En Aust- 
urriki Ijet ekki handa hefjast, en var Eússum öila 
heldur til ónota. Höfðingjafundur var haldinn í 
París til þess að semja um írið ; bjóst Cavour við, 
«,ð þá mundi eitthvað til batnaðar breytast um 
hagi ítaliu. Svo leið hver dagurinn eptir annan ; 
«ldrei kom italska málið á dagskrá. Að lokam, 
þegar búið var að gera um friðinn, fjekk hann á- 
heyrn hjá fundinum og flutti þar erindi sitt. Eng- 
lendingar og Frakkar voru honum sinnandi. Meiru 
íjekk hann ekki til vegar komið. En þó var miklu 
áleiðis snúið. ]^egar hann kom heim til Turin» 
-skýrði hann þinginu þannig frá árangrinum af her- 
förinni ; »|>að, sem vjer höfum fengið áorkað fyrir 
hönd ítaliu, er raunar meira í orði en á borði. 
En þó er tvennt unnið. Fyrst er það, að nú hefir 
öllum vandræðum ftalíu verið nákvæmlega lýst 
fyrir Európu; hafa það ekki gert þjóðmálaskúmar, 
frekir byltingamenn, eða ákafir blaðamenn, heldur 
fulltrúar hinua voldugustu rikja í Európu, stjórn- 
vitringar, sem stýra hinum mestu þjóðum, ágœtis- 
menn, sem sjer hafa tamið að íara miklu meira 
^ ráðum skynseminnar en tilfinninganna. ]^að 
«knnað, að ríki þessi hafa lýst yfir þvi, að brýna 
nauðsyn berí til, að vandræðum italiu Ijetti, og 

Digitized by VjOOQ lC 



Oamillo Cavour. 75 

það ekki fyrír sakir Italíu einnar, heldur allrar 
Eorópu. Jeg er þess íullöruggur, þegar öunur eins 
ríki og England og Frakkland gefa slíkar ráðlegg- 
ingar, að þá muni þess eigi langt að bíða, að ein- 
hver árangur verði af þeimi. 

f>ingmenn stóðu upp úr sætum sínum til að sam- 
siona þessum ummælum, og samþykktu í einu hljóði, 
að tjá stjórninni þakkir fyrir frammistöðu hennar í 
máli þessu. Nú var svo komið, að allur þorrí 
manna skildi, hvort Cavour stefndi, og fylgdu hon- 
um því ótrauðir, þótt ekki hefði ríkið aukizt fyrir 
herförina um svo mikið sem einn kotbœ. 



Sígur að sennu. 

Upp frá þessu var Cavour leiðtogí alls frelsis- 
flokksins á ítalíu. Fjöldi manna, er allt til þessa 
höfðu fylgt Mazzini, og eigi um annað hugsað en 
samsœri og leynif jelög, gerðust honum nú fráhverflr, 
og gengu undir mérki Cavours. |>e8sir svæsna 
lýðveldismenn gengu nú í fjelag með eindregnum 
konungssinnum. Má af því marka, hversu vel 
Cavour hafði tekizt að sameina lalla lifandi krapta 
ítaliui, til þesB að vinna að einu og sama marki 
og miði. Einn af hinum svæsnu frelsisforkólfum, 
Farina að nafni, hafði þegar áður komið leynilega 
á fund Cavours. Hafði Cavour enn sem komið 
var ekki gert það uppskátt, að ítalía skyldi eitt 
ríki verða, heldur einungis að Austurríkismenn 
skyldu á burtu reknir og smádrottnar þeir allir, er 
þeim lutu. En við Farina sagði hann : »Jeg ætla« 
að ítalia muni eitt riki verða, og Bóm höfuðborg 

Digitized by VjOOQ lC 



76 Johan Ottosen : 

þess; en mjer er ókunnugt um hina aðra lands- 
hluta ítalíu, og veit ekki hvort menn eru þar við 
þessu stórræði búnir. En gætið vel að því, að 
enginn af mínum pólitisku vinum heldur, að slíkt 
megi verða. ^ið megið ekki láta hið minnsta á 
því bera, er okkur fer á miUi ; það mundi verða 
mjer til hins mesta tjóns, og málefni því er við 
berjumst fyrir. Komið til mín svo opt sem yður 
sýnist, en á náttarþeli ; enginn má sjá það, og 
enginn af því vita. Ef erindrekar hinna annara 
ríkja spyrja mig, eða ef það verður gert á þinginu, 
þá afneita jeg ykkur, eins og Pjetur afneitaði Kristi, 
og segi : Jeg þekki yður ekkin. 

Eptir þetta kom Farina á fund Cavours ná- 
lega á hverri nóttu í 4 ár samfleytt, án þess að 
nánustu vinir hans vissu hið minnsta af. Af þessu 
má ráða, hversu vandfarið Cavour var, og staða 
hans óhæg. Hann ráðgaðist um við leiðtoga bylt- 
ingamannanna, en taldi jafnframt stjórnarmönnum 
Európu trú um, að á byltingúm öllum hefði hann 
hina mestu óbeit. Hann áleit það hina mestu ó- 
færu, að ætla sjer að reka Austurríkismenn burt 
af ítaliu án liðveizlu Frakka ; því samdi hann við 
Napóleon keisara um að miðla af landi við hann 
tveimur fylkjum af ríki Sardiníukonungs. En örð- 
ugast varð honum þó að eiga við þingið, það er 
að segja : að fá veitt afarmikið f je ár eptir ár. 
En þótt Cavour væri jafnan í vfc,nda sta,ddur, og 
yrði að gæta sín jafnt fyrir hættulegum vinum og 
leynilegum fjandmönnum, óstýrilátum byltinga- 
mönnum og heiptúðugum og innviða svörtum 
klerkalýð, þá Ijet hann þó aldrei hugfallast. 

Digitized by VjOOQ lC 



Camillo Cavour. 77 

Cavour ætlaði Napóleoni keisara UI. svo mik- 
ið hlutverk í frelsisstríði f tala, að hann varð að 
kosta alls kapps um að laða hann að sjer, og að 
bægja öllu þvi frá, er gert gæti keisarann fráhverf- 
an ítölum. f)á varð það, í janáarmánuði 1858, að 
keisara var veitt banatilræði ; var sprengikúlum 
varpað að vagni hans ; særðust 150 manna af þeim, 
er nærstaddir voru, en keisarann sakaði alls ekki, 
og þótti furðu gegna. Frumhlaupi þessu stýrði 
Orsini, ítalskur maður. il^arna eru afleiðingarnar 
af ráðabreytni Cavours*, æptu apturhaldsmennirn- 
ir; í hinn sama streng tóku og vildarmenn keis- 
arans, er litlir voru vinir ítalíu. Mátti Cavour 
búast við, að tilræði þetta mundi hið versta af sjer 
leiða um hans mál. En fjandmönnum Italíu varð 
ekki kápan úr því klæðinu ; það fór allt á annan 
veg, og bar til þess drenglyndi Orsinis, er Ijóst 
varð, meðan hann sat í fangelsi, og hugrekki hans, 
er hann var til höggs leiddur. Honum hafði farið, 
sem svo mörgum Itölum öðrum, er hörmungar íta- 
hu höfðu til launvíganna leitt. Hann hafði ímynd- 
að sjer, að þegar er keisarinn væri frá, þá mundu 
Frakkar lýðveldi stofna og rjúka á stað til þess 
að veita ítölum lið. |>vi hafði hann í óhæfu þessa 
ráðizt. Á meðan hann sat í fangelsi, ritaði hann 
Napóleoni keisara brjef og sendi honum ; af því 
brjefí varð það Ijóst, að tilræðið var ekki af víga- 
hug stofnað, heldur því, að hann hafði ætlað, að 
það mundi ættjörðu sinni að gagní verða. Hann 
særir keisarann um að veita ítölum fuUtingi sitt 
til frelsis, biður hann að minnsta kosti að gerast 
ekki andvígur þeim. vGleymið því ekld; segir 

Digitized by VjOOQ lC 



78 Johan Ottosen : 

hann að lokum, lað hvorki þjer nje Európa megið 
um frjálst höfuð strjúka, fyr en ftalía er frjála 
orðinn. 

Brjef þetta Ijet Napóleon prenta í stjórnar- 
blaði sínu. |>að þótti undrum sœta. En því Ijet 
hann það gera, að hann hafði í raun og veru kom- 
izt við. Honum var kunnugt, að á ítalíu var 
f jöldi frelsismanna , þeirra er ekki mundu þess 
svífast, að fara að dæmi Orsinis ; hann minntist 
þess, að hann á yngri árum sínum hafði tekið þátt 
í frelsishreyfingum ftala og verið í leynifjelögum 
þeirra ; hann gerði sjer von um að auka veldi sitt 
og ættmanna sinna, og svo munu honum einnig 
hafa til rifja runnið raunir ítala. |>að er því 
naumast efamál, að tilræði Orsinis hefir fremur 
hvatt en latt Napóleon til þess að framkvæma það, 
er hann hafði af ráðið um liðveizlu við ftali. 

Sumarið 1858 fundust þeir Cavour og Napó- 
leon keisari í bæ einum litlum og afskekktum á 
Frakklandi sunnanverðu. Fór þetta svo dult, að 
enginn af mönnum keisarans vissi hið minnsta af, 
ekki einu sinni sá af ráðgjöfum hans, er með ut- 
anríkismálefni fór. Koma þeir sjer þarsamanum, 
að reka skyldi Austurríkismenn burt af ftalíu, en 
norðurhluti f talíu skyldi verða eitt konungsríkí ; 
að öðru leyti skyldu ftalir sjálfir skipa um hagi 
sína. Sardinía skyldi láta fylkin Savoyen og Nizza 
af hendi við Frakkakeisara. |>að var tilætlun Na- 
póleons, þó eigi gerði hann það uppskátt við Ca- 
vour, að upp úr því, sem þá vœri eptir af landinu 
(ftalíu), skyldi skapa tvö ný ríki, og setja þar 
höfðingja yfir tvo af sínum œttmönnum. Skyldi 

Digitized by VjOOQ lC 



Camillo Cavour, 79 

öll Italía vera eitt ríkjasamband og páfínn íorset> 
þess — að nafninu til ; sjálfur œtlaði keisarínn sjer 
að hafa tögl og hagldir. Bandamaður Cavours var 
þannig viðsjárverður ; þó að Cavour vissi ekki út 
í æsar um fyrirætlanir hans, þá var honum þa6 
samt fyllilega Ijóst, að keisari mundi þess fús, að 
veita honum að því að reka Austurríkismenn burtu, 
en alls ekki að því að gera ItaHu alla að einu ríki. 
Beyndi hann á allar lundir að efla ítalíu sem mest 
til þess að getá einnig spornað við ráðum Napóle- 
ODS. Farina og hann voru mestu mátar, og þvf 
gat Cavour ráðið aðförum byltingamanna. Farina 
kom einnig þeim Cavour og Garibaldi saman. Vet- 
urinn 1858 var það einn morgun, að Cavour var 
sagt, að maður nokkur, kynlegur útlits, með staf 
mikinn í hendi, væri fyrir dyrum úti, og vildi við 
hann mæla ; ekki vildi komumaður segja til nafna 
síns ; Cavour Ijet hann leyfa honum inngöngu. 
f>etta var Garibaldi. Sat Cavour lengi á tali við' 
hann. I þetta sinn gat Cavour sannfært Garibaldi 
um, að ekki væri til neins að byrja á smá-upp- 
reistum hingað og þangað. Cavour vildi ekki, a& 
sjálfboðar þeir, er þúsundum saman hlypu undir 
merki hinnar þjóðfrægu hetju, skyldi láta lífið í 
vanhugsuðum uppreistartilraunum ; þótti honum 
ráði nær, að þeir skipuðu fylkingu sjer og berðist 
með her Sardiníukonungs, þegar frelsistríðið yrði 
hafið. Garibaldi var hínn eptirlátasti við Cavour, 
og lofsði honum öllu fögru. Ættjarðarástin mátti 
8ín nú meira hjá hinum gamla lausaliða-for- 
ÍÐgja en tortryggni hans við konunga og stjóm- 
vitringa. Til Farina skrifaði hann : »Með grát-^ 

Digitized by VjOOQ lC 



80 Johan Ottosen: 

«indi táram vil jeg kyssa á hönd þeim, sem hefír 
oss upp úr lægingUDnii. 



Ófriðurinn. 

Á nýársdag 1859 gengu sendiherrar útlendra. 
þjóða fyrir Napóleon keisara og fluttu honum heilla- 
^skir. ^á yjek hann sjer að sendiherranum írá 
Austurríki, brýndi raustina og mælti til hans all- 
reiðulega : •fví er verr og miður, að svo er fátt 
okkar í milli ; segið samt herra yðar, að jeg hafí 
sama þel til hans persónulega, eins og að undan- 
fömui. |>að er haft fyrir satt, að ekki kæmu orð 
þessi eins flatt upp á nokkra stjórn í heimi og stjórn- 
ina í Austurríki. 

|>essi orð hljóta að hafa ómað í eyrum Ca- 
vours sem hinn sætasti unaðshljómur. Hann hafði 
nú í 8 ár lagt Sardiningum hinar þyngstu byrðar 
á herðar, í von um, að það mundi ítalíu að haldi 
koma. Honum var þá kærast, að ófriðurinn byrj- 
^ði sem fyrst. Nú var auðsætt, að Napóleon vildi 
láta skriða til skarar. |>að hðu samt nærri því 4 
mánuðir frá nýári til þess er ófriðurinn hófst. Á 
því tímabili lá opt við sjálft, að allt ráðabrugg 
€avours yrði að engu. |>að var einkum stjórnin 
á Englandi, sem mest amstraðist í því að koma 
Á höfðingjafundi til þess að tryggja friðinn. |>að 
var ekki hugsandi , að slíkur fundur mundi fá 
meiru afrekað en því, að gefa Austurríki nokkrar 
áminningar; allt hefði setið við sama og iður. 
ítalir voru orðnir svo hrifnir, að líkast var sem 
hulinn eldur vœri, og varð Gavoor að gœta þess, 

Digitized by VjOOQ lC 



CamiUo Cavour. 81 

að hvorki gyd hann upp í Ijósum loga nje slokkn- 
aði út af. Menn hlupu þúsunðum saman, ótil- 
kvaddir, nndir merki Sardininga. Var þrem þúsund- 
nm þeirra skipað í herdeild sjer, »Alpaskytturnari; 
var Garibaldi fengin i hendor forusta þeirra, og 
geröi Viktor Emanúel hann að allsherjarfyrirliða 
(igenerah). Við það styggðist Napóleon, er svo 
var berlega samband gert við byltingaseggina, og 
veitti þá heldur áheym friðarfortölum vildarmanna 
ainna og stórveldanna. ^^ð var komið fram í apríl- 
mánuð. Englendingar stungu upp á, að vopn skyldu 
niður lögð og friðarfuvdur haldinn. Cavour treysti 
því, að Austurriki mundi neita því að leggja niður 
vopnin, og yrði þá ekkert úr friðarfundinum. ^á 
kom honum allt i einu það hraðboð frá Napóleon, 
að Sardiningar skyldu tafarlaust samþykkja fundar- 
haldið, og senda heim aptur »lausaliðasveitirnar». 
Cavour varð við þetta sem þrumu lostinn, og mœlti: 
»Nú er mjer sá einn kostur, að skjóta mig». Hann 
læsti sig inni í sólarhring, rótaði í skjölum sínum 
og brenndi fjölda þeirra. Loks brauzt einn af 
D&nustu vinum hans inn til hans. ^á mælti Ca- 
vour: »Jeg hef nú í 8 ár þjakað þessari göfug- 
lyndu þjóð með svo hörðum álögum, að mjer hefír 
Bjálfum nœrri því ofboðið, i þeirri von, að það yrði 
Ítaliu tíl lausnar. En nú erum vjer takmarkinu 
ftýnu f jær en í upphafi ; viö þessi málalok get jeg 
ekki lifað». Vinur hans svaraði : »Fyrir alla muni, 
láttu ekki hugfallast. Vjer skulum heldur berjast 
af eigín rammleik, og þó að á sömu leið fari og 
víð Novara fyrir nokkrum árum, þá tökum vjer 
Iðnnn. VIL 6 

Digitized by VjOOQ lC 



82 Johan Ottoaen: 

aptur til óspilltra málanna. Með þeim hœtti fá 
ítalir traust á oss». Á svipstunda snerist Cavour 
hugur ; skyldi heldur til stáls sverfa, þó engin yœri 
von um sigur, en hœtta við svo búið. 

En Austurríki varð til þess, að hjálpa ítaliu 
úr þessum kröggum. |>að neitaði því þverlega að 
leggja niður vopnin, og sendi stjóminni í Túrin 
»sitt síðasta orð» (ultimatum) : »Gjörið annaðhvoiit, 
að leggja niður vopnin áður en 3 dagar eru liðnir, 
ella þolið hernað af 08S». |>egar svo var gífurlega 
að farið, Ijet Napóleon ekki lengar letja sig, en 
sendi hersveitir sinar áleiðis suður til Sardiniu. 
^ingið i Túrin veitti Viktor Emanúel einræðisvald, 
meðan styrjöldin stœði yfir. ^egox Cavour gekk 
út úr þinghúsinu, sagði hann við einn vina sinna : 
»Nú er lokið rikisþingi Sardininga ; nœsta þing 
verður ríkisþing fyrir konungsrikið Ítaliu». 

ÓfriÖurinn var hafinn, |>aið var öldungis jaf n- 
snemma — hinn 29. dag aprilmánaðar — að 10,000 
Austurrikismenn rjeðust inn yfir landamæri Sardi- 
niu, og að fylkingabroddar Frakka komu til Oenúa 
og Turin. Herstjórn Austurríkismanna var ekki 
nógu örugg og hvatleg, og var þeim þvi við falli 
búið. Nærri borginni Magenta biöu þeir ósigar, 
og ráku Frakkar og Sardiningar þá alla leið burt af 
Langbarðalandi. Yar bandamönnum þar tveiia 
höndum tekið. Austurrikismenn efldust aö nýja 
að liði, og hugðu að vinna aptur það er þeir höfða 
látið. Hinn 24. júnimánaðar varð orusta nálægt 
bœnum Solferino, mikil og mannskœð ; unnu banda- 
menn þar mikinn sigur. Nú voru að eins Feneyja- 
lönd eptir óunnin ; bjóst her Frakka og ítala til 

Digitized by VjOOQ lC 



CamiUo Cavour. 83 

þess að ráðast á kastala þá hina miklu, sem þar 
era til varnar að vestanverðu, en floti þeirra skyldi 
að leggja sjávarmegin. Ítalir rjeðu sjer ekki fyrir 
fagnaðar sakir. Napóleon haíði svo sagt : »Tii 
þess skal barizt, að ítalía verði frjáls austur a& 
Adríahafii. Hver gat nú um sigurinn efast eða. 
sigurlaunin ? 

En þá snerist Napóleoni hugur allt í einu.. 
I þorpi einu Htlu, ViUafranea, fundust þeir, hann 
og Austurríkiskeisari ; gerðu þeir þar vopnahlje og 
komu sjer saman um friðarskilmála. Austurríkif 
skyldi láta Langbarðaland af hendi við Napóleon^ 
en hann aptur fá það Yiktor Emanúel. |>egarher 
Austurríkismanna varð undan að hörfa, höfðusmá* 
drottnarnir á Mið-ftalíu stokkið á burt frá ríkjum 
sínum ; þeir skyldu aptur fá lönd sín. 

En hvað bar til þess, að Napólen breytti sva 
skyndilega ráði sinu ? 

f>að fyrst og fremst, að Prússar stóðu vígbúnir 
og œtluðu að ráðast á Frakkland ; í fyrstunni var 
þeim það reyndar mesta gleðiefní, að horfa á ófarir 
þær, er keppinautur þeirra í Vínarborg fór ; en< 
bráðlega fjekk hin gamla tortryggð fjóðverja og 
hatur þeirra á Frökkum yfírhönd ; en að halda 
úti í einu tveim herum svo miklum, sem við þurfti^ 
öðrum á ítaliu, en hinum við Bín, það sá Napó- 
ieon sjer ekki fært. Í annan stað hafði það fengi6 
honum mikils, er hann litaðist um á vigvellinum 
við Solferino, þegar orustunni Ijetti. Honum gat 
ekki vöUur þessi úr minni liðið, þar sem þrjátíu 
þúsundir dauðra manna búka og lemstraðra lágu. 

6* 

Digitized by VjOOQ lC 



84 Johan Ottosen : 

i val íallnir. Gerði sú voðasjón hann einnig fúsari 
til íriðar. 

Gavour brá heldar en ekki i brún við þessa 
fregn. Allar hans mikla vonir nrða nú að enga. 
f>að var ekki um annað að gera íyrir hann en að 
segja af sjer. Hann gat ekki hamlað íriðargerðiani, 
en vildi með engu móti rita nafn sitt undir samn* 
ingana. Hann veik þvi úr Bessi, og íór burta úr 
höfuðborginní. 

AUur þorri manna á ítaliu tók friðarfregninní 
engu betur en Gavour hafði gert. |»ótti þeim það 
nú rœtast, sem Mazzini bafði áður sagt, að her- 
ferðir þjóðhöfðingja vœri leikur einn ; þeir vœru 
ánœgðir, þegar er þeir hefðu náð undir sig eða œtt 
sina landskika nokkrum, en Ijetu sig engu skipta 
um hörmungar ítaliu. |>egar Napóleon kom til 
Ítaliu, var honum tekið með frábœrum fögnuði^ 
dýrð og vegsemd, en nú voru Ítalir honum stór- 
reiðir, og báðu honum bölbœna. 

Drengskapur hinnar itölsku þjóðar varð því til 
fyrirstöðu, að það nœði fram að ganga, er keisar- 
amir höfðu af ráðið um hagi ítaliu ; þeir höfðu 
ætlað Bjer að stöðva frelsisölduna, enþað varðein- 
ungÍB til þess að greiða götu hennar. j^að leið 
ekki á löngu, áður en Cavour settist aptur i sæti 
það, er hann einn var f»r um að skipa, svo vel 
vœri. 



Mi&;Italia losnar. 

Bvo var ákveðið í friðnum i Yillafranoa» að 
höföingjar þeir, er reknir hefðu verið frá rfkjum, 

Digitized by VjOOQ lC 



Camillo Cavour. 85 

skyldu fá aptur lönd sfn. ^að voru Toscana og 
nokkur önnur íylki, sem ná voru drottinlaus, því 
höfðingjar þar höfðu flúið með liði Austurríkis- 
manna. íhúar landa þessara höfðu sjálfír skipað 
Bjer stjórn til hráðahirgða, en vildu ólmir samein- 
ast ríki Yiktors konungs Emanúels. Nú átti að 
ofurselja þá aptur höfðingjum þeirra, er þeir höt- 
oðust við. En það varð enginn til að veita höfð- 
ingjum þessum liðskost. Napóleon gát hvorki nje 
vildi hreyta svo freklega ráði sínu, að hann neytti 
herafla síns til þessa ; Austurríkismenn fengu því 
ekki við komið, hvað fegnir sem þeir vildu, þv£ 
Napóleon hjelt her sínum enn um hríð á Lang- 
barðalandi. Meiri vandkvæði urðu á um Eomagna; 
fylki þetta hafði einnig gert uppreist, en það var 
einn hluti af Kirkjuríkinu og eign páfa að lögum. 
IJm þetta var Napóleoni óhœgt. Héima á Frakk- 
landi var hann mjög svo háður klerkaflokknum, 
sem rjeð öllu við drottningu hans, Eugeniu ; var 
hœtt við, að hinn afarvoldugi klerkaflokkur mundi 
viröa honum það til fulls fjandskapar, ef hann 
leyfði að Bomagna yrði tekin frá páfa. En á hinn 
bóginn vildi Viktor Emanúel ekki láta fylki þetta 
ganga úr greipnm sjer. f engum hluta ítalíu höfðu 
stjómendur leikið þegna sína svo grátt sem páfa- 
stjórn hafði gert ; var svo að orði kveðið, að páfa* 
veldiö »kjökrandi sýndi Európu aðra hönd sína^ 
sjáka^ máttvana og ellihruma, en hinni hend* 
inni hýddi það þegna sína með járnvendi*. |»au 
af atórveidunum, sem ekkl eru kaþólskrar trúar^ 
hjeldu taum Yiktors Emanúels, og vildu ekki aö 
Bomagna vœri seld aptut í hendur páfa. Napóle* 

Digitized by VjOOQ lC 



86 Johan Ottosen: 

on varð nú að kveða upp úr. Hann Ijet á sjer ' 
skilja, að páfínn gœti vel sleppt nokkru af hina 
veraldlega veldi sínu ; iþví minna sem Eirkjuríkið 
<er, þvi meiri er páfinn», sagði bann. 

Gavour var aptur orðinn ráðaneytisforBeti Sar- 
diniukonungs, og hljóphann þegar á lagið. Hann 
Ijet ganga til allsherjar-atkvæða i fylkjum þesaum 
•oUum, og varsameining við Sardiniuriki samþykkt 
i eÍÐU hljóði, að heita mátti. Napóleon hafði sjálf- 
ur byggt á rjetti aimennra atkvæða ; það var alis- 
herjarkosningy sem hafði gert hann að keisara á 
Frakklandi; honum var þvi ekki annað hægt en 
^ fallast á það, sem nú íór fram á ítaliu. 

En það varð lika að ieggja nokkuð i sölumar, 
Svo hafði verið um samið, að Sardiniukonungur 
skyldi fá bœði Langbarðaland og Feneyjar, en 
JVakkar aptur Savoyen og Nizza ; nú er ekki varð 
«f hinu fyrra, þá var sá kaupmáli úr gildi geng- 
inn. En er Viktor Emanúel hafði eignast lönd 
VÐÍklu meiri en áskiUð var» þá var aptur hafizt 
máls á þessu. PyUdn í Mið-íjbaUu höfðu íyrir al- 
menna atkvœðagreiðslu gengið undir Sardiniukon- 
mg. í Savoyen var frakkneska töluð, og aö nokkra 
leyti Uka í Nizza. Hvað var þá sennilegra en að 
«pyrja einnig þessi fylki, hvoru rikinu þau helzt 
^nldu fylgja? ^að var gert, og kusu menn með 
miklum atkv88ðafjölda» að heyra undir Frakkland« 
X þinginu varði Gavour gjörðir sinar i ræðu einni» 
«em, ef tU viU, bezt af rœðum hans lýsir þvi, hve 
lagið honum var að sannfœra menn. Hann sýndi 
iram á, að þjóðernisrjettindum væri ekki með þessu 
tiaggaö ; þvert á móti, ^tir þeim heföí einmitt 

Digitized by VjOOQ lC 



Gamillo Cavour. 87 

íarið veríð. Hann leíddi rök að því, að stjórnin 
heíði ekki lógað löndam þessnm af eigin geðþótta, 
faeldnr vœrí það ónmflýjanleg afleiðing af því, er 
gjörzt hefði, og allt hafði orðið fyrír sambandið við 
Erakka. Hann bað menn gæta þess, að hversu 
voldngar sem Napóleon værí, þá vœrí þó allt veldi 
gnmdvallað á þjóðvilja Frakka, og nú heimtaði 
þjóðvilji þeirra fylki þessi, af þvi að þau vœru 
frakknesk. Þ^ngið sýndi, að það var stððu sinni 
vaxið, og samþykkti með miklom aitkvæðafjöldc^, 
að láta af hendi Savoyen og Nizza. Af þessu nrðti 
nokkrir menn stæknsta óvinir Cavoors. Einn þeirra 
varOaribaldi, nppáhaldsgoð þjóðarinnar; hann var 
fæddar í Nizza, og gramdist það mjögi að f æðingar- 
borg hans skyldi andan ítaliu ganga. 



Stiöur-Italia iosnar. 
í Neapel aat ættleggur Bourbona að völdum ; 
þeir voru hinir mestu harðstjórar og lævísir mjög. 
Höfða konungar þar lengi verið .fljótir tii að lofa 
þegnum sínum frelsi, þegar þeir voru tii þess 
neyddir, en enn þá fljótari voru þeir þó til þess 
að rjúfa a^ur heit síu undir eins og ga&t færi á. 
j^ höfðu margir ágætir menn og göfngir orðið að 
Eitja í dýflissuœ, jafovel þúsuadum saman, og það 
við 8V0 ilia húsavist, að ekki mundi bjóðandi þykja 
Ðokkurri skefmu ; stundum var einhver ágætismað- 
urinn tekinn oghlekkjaður saman við hroðalegasta 
gh^Munaun af lórþvætti skrflsins. Saöur-ítalir eru 
mamia Ijettúðagastir, og láta hverjum degí nægja 
sfaiA þjáning; en þó von; þdr orðnir fullir hatuxs 

Digitized by VjOOQ lC 



88 Johan Ottosen: 

og gremju við harðstjórana. Hjer mátti fínna 
þesB Ijósust dæmi, hversTi þraatir og torsótt bar- 
átta fyrir góðu málef dí geta göfgað hagarfar manna. 
Maður er nefndur Poerio, borinn og barnfœddur í 
Neapel; hann hafði orðið ráðgjafí þar um hríö 
árið 1848, því þá neyddist konungur til þess að 
gefa þegnum sínum frjálsa stjórnarskipun ; árið 
eptir varð annað ofan á ; Poerio varð fyrir ofsókn- 
um stjórnar þeirrar, er þá sat að völdum, og var 
dœmdur i þrældóm á galeiðum ; þar varð hann að 
vera árum saman, hlekkjaöur saman við mann- 
skræfu eina , er likari var dýri en manni. Loks- 
íns var hann þó, ásamt öðrum stjórnmála-iglœpa- 
mönnumi, fluttur i fangelsi, ernokkum vegínn var 
viðunandi. í byrjun árs 18Ö9 tók stjórnin það ráð, 
að flytja menn þessa af landi burt til Ameríka. 
í hegningarlögum Neapelsmanna var útlegð ekki 
nefnd ; þess vegna var það, að allir hinir dœmda 
menn mótmæltu þessari aðferð, er þeir voru komnir 
út á Atlanzhaf , og hótuðu skipstjóra að draga hann 
fyrír lög og dóm, þegar til Ameriku kæmi ; kröfð* 
ust þeir, að hann fsðri með þá til EnglaQds. 
Skipstjórí varð hrœddur, og gerði sem þeir kröfð* 
ust. |>egar þeir voru komnir undir vemd Bng^ 
landsstjómar, var þeim óhætt. Poerio fór þegar 
suður til Sardiniu og á fund Gavours. Hann hafðt 
jafnan kennt í brjósti um pislarvott þennan, er 
svo Utið barst á, en eptir það að hann hafðí við 
hann rœtt, f jekk hann mestu vurðingu fyrir hon* 
um. iJeg hafði búizt við», sagði Gavour, tað hitta 
heiðnrsmann ; en að hitta mann, er verið hefir 10 
ár í þrœldómi á galeiðmn* og ekki talar nokkart 

Digitized by VjOOQ lC 



Camillo GaYoiir. B^ 

orð Qm sjálfan sig, og ekki lætur í Ijód minnsta. 
Yott um reiði gegn þeim, sem hann hafa ofsótt^ 
við því hafði jeg ekki búizt, og er forviða á þyí». 
I^jóð, sem gat aðra eins sonn og Poerío, átti skil- 
ið að fá frelsi. Frelsishreyfíngin komst ekki svo* 
langt snður eptir 1859, en árið eptir komst hún 
þangað. 

Víðsvegar nm Sikiley hafði nppreist verið^ 
hafin og staðið i nokkra mánnði ; var her konnnga 
vel á veg kominn með að bœla hana niðnr. En t 
maímánnði 1860 gekk Garíbaldi þar á land og með- 
honnm 1000 sjálfboðaliðar. Urðu Sikileyingar komu 
hans fegnarí en frá megi segja, og rísu aptur önd- 
verðir gegn konungsmðnnum ; óx þeim ásmegin, er 
Garíbaldi var til þeirra kominn, svo að ekki stóðst 
við þeim. Mánuði síðar höfðu þeir rekið her kon-^ 
ungs af eynni. Eyjabúar voru svo þakklátir Oárí* 
baldi og dáðust svo að honum, að þeir vissu ekki 
hvaða látum þeir áttu að láta, og verður ölium 
þeim fðgnuði ekki lýst. Þ^gar hann gekk um^ 
strsBti Palermóborgar, fleygðu sjúkir menn sjer 
fýiir fœtur honum, til þess að hann lœknaði þá^ 
eins og nýr Messías, meö þvi að snerta þá. Frá 
Sikiley hjelt Oaríbaldi til Neapel; níu tíunda 
hlntar landsins gengu honum á hðnd omstulaust. 
að heita mátti ; hann hjelt innreið sína í hðfuð* 
borgina Neapel, sem öll kvaft við af fagnaðarópí 
lýösins, 

En hvað sagði Cavour nm allt þetta ? 

Upp hátt Ijezt hann vera öldungis hissa, ein& 
og ðU Európa var ; en í rann og veru átti Oari* 
baldS engan jafntraustan. bandamenn sem hann. 

Digitized by VjOOQ lC 



90 Johan OttOBen: 

|>etta vissu ítalir vel. Hveniig hefða sjálfboðarnir 
«.naars getað »BtoIið» 48 fallbyssum, með öllum 
báuaði, úr hertygjabúrinu í Oenúa, eins og altal- 
að var ? En ekki Ijet Gavour neitt til sín taka um 
liðveiziu við Garíbaldi, svo á bærí, fyr en Nea- 
pelskonungur loksins bjóst til að verja kappsam- 
lega þann litla landskika, sem honum var enn 
^ptír skilinn. |>á sendi hann her suður á land. 
Var þá Eirkjuríkinu ekki lengur hlíft. Austurfylki 
þess voru tekin á nokkrum dögum. Einungis fylk- 
ið Bóm, arfleifð Pjeturs postula, ijet Gavour ó- 
Buert. Hjelt nú herínn áfram súður í Neapel. 
Með því að skerast þannig i leikinn, hafði Cavour 
tvennt áunnið ; það fyrst, að bœta tveim lands- 
falutum við ríki Viktors Emanúels; þaö ann- 
að, að hafa her þar syðra til vamar páfa og Bóma- 
borg fyrir Garibaldi. ^ví það var 4form þessarar 
^stýrilátu frelsishetju, að ráðast þá þegar á Bóma- 
borg, er Neapelsland vœri nnnið. En Gavour vildi 
umfram allt, að þaðyrði ekki, þvi í Bómaborgvar 
franskt setulið, oghefði þaðverið að ganga í beran 
f jandskap við Napóleon, ef r&ð Garibaldi hefðu néA 
hram aö ganga ; mundi þá og Austurríkí haCa sœtt 
lAgi> Og kollvarpað öUu því, er afrekað var. Gari- 
baldi vann sigur mikinn á liði NeapelskonuDgs 
víð Ciipúa; hafði Garibaldi 20,000 sjálfboðaUöa, en 
her konungs var 40,000 manna; vaxö þar hörð or- 
usta og löng ; þegar orustan stóð sem hœst, k<Hnii 
þar að herdeildir tvær af liði Viktors Emanúela og 
gengu þegar í Uð meö Garibaldi. Var nú hvoru- 
tveggja herinn kominn saman á einn stað. 

íl^ aö Garibaldi væri, dns og öllum er kann- 

Digitized by VjOOQ lC 



Gamillo Cavour. 91 

ugt, lýðveldismaður, hafði það þó jafnan verið ætl- 
UD hanSy að landshlutar þeir, er BÍðast voru unnir, 
skyldu sameinast konungsriki Yiktors Emanúeis. 
Eq hann vildi láta konung taka yið þeim að gjöf 
írá suðnrhernum ; vildi hann ekki, að ahnenn at- 
kvæðagreiðsla færí þar fram ; með þeim hætti f jekk 
sameiningin allan annan blœ. Honum gleymdist 
1 þetta sinn að gæta þess, hver var vilji þjóðar- 
innar, en hann var eindreginn sá, að ganga þá 
þegar til allsherjaratkvæða. Fundu menn fljótt 
láð til þess að lýsa yfir þessum vilja sinum. Einn 
morgun leit svo út, sem snjóað hefði um nóttina 
í Neapel eintómu orðinu »;a»; hurðir, gluggar, hús, 
menn — allt var þakið með þessu einu litla orði. |>á 
Ijet Garibaldi undan svo einbeittum vilja, og leyfði, 
að til atkvæða vœri gengið. Yar Yiktor Emanúel 
til konungs kosinn nær í einu hljóðí. 

|>annig var þá ítalía orðin eitt riki. Umendi* 
langa ítaliu, norðan frá Alpaf jöllum suður á syðstu 
skagatá á Sikiley , gengu nú ein lög yfir og eitt 
þjóðarmerki. Enn vantaði að visu Bóm og Fen- 
eyjar; en einingin var fengin ; það sem vantaðii 
gat hœglega fengist, þegar vel stæði á ; og það 
fjekkst, þó að Covour auðnaðist ekki að lifa það. 
—Metnaður sá og öfund, er lengi hafði verið miUi 
Prússa og Austurrikismanna, ágerðist bvo, að ö- 
íriður varð Ar, 1866. ítalía sætti þessu lagi, og 
geröi samband við Prússa. Beyndar biðu ítalir ó- 
-ðigur bœði á sjó og landi, en þó fengu þeir það» 
ðem þeir böfðu til œtlaist. Austurrikísmenn fórtt 
svo miklar ófarir fyrir Prússum við Eöniggri^tz, 
að þeir ^u fegnir að láta af hendi fylkið og 

Digitized by VjOOQ lC 



92 Johan Ottosen : 

borgina Feneyjar, til þess að kaupa á sig írið að 
BaDnanyerða. Eptir að almenn atkvæðsgreiðsla 
var um garð gengin, voru Feneyjar sameinaðar við 
konungsríki Yiktors Emanúels. 

Nú var Eómaborg ein eptir. Ítalíu vantaði 
allt af nokkuð, meðan fáni hennar blakti ekki 
yfír í »hinni eilífu borg». Engin borg önnur gat 
orðið höfuðstaður hins nýja konungsríkis ; aðrar 
stórborgir ítalíu mundu engri lúta, nema Bóma- 
borg einni. En þar höfðu Frakkar setulið. Na- 
póleon III. mátti ekki svipta páfann þessari vernd; 
þá hefði hinn voldugi klerkaflokkur á Frakklandi 
orðið óður og uppvœgur. Bptir ófarirnar fyrir f>jóð- 
verjum í ágústmánuði 1870, neyddist Frakkastjórn 
til þess að kveðja setulið sitt heim frá Bómaborg. 
Biðu ítalir þá ekki boðanna, en hjeldu þegar með 
her manns inn yfír landamœri Kirkjuríkis, og til 
Bómaborgar. Hermenn þeir, er á mála höfðu 
gengið hjá páfa, vörðust að eins fáar stundir, áður 
en þeir yrðu undan að hörfa. Strœti það, er her- 
menn ítalíu fóru um inn í Bómaborg, hefír nafn 
fengið af atburðí þessum, og heitir »tuttugasta- 
8eptembers-gata». Bómaborg er orðin höfuðstað- 
ur rikisins. Eining ítaliu var algjör. Sú von, 
sem öldum saman hafði lifað í brjósti hinna beztu 
xnanna á ítalíu, hafði nú rœzt. 



Andlát Cavoors. 

þegar búið var, 1860, aö leggja Neápel vi5 
hið nýja ríki, var stefnt til allsherjarþings fyrit 
»konang8rikiö Ítalía». Átti Gavour þá mikinn starfa 

Digitized'by VjOOQIC 



Camillo Cavpur. 93 

fyrir^ höndum. Pyrst og fremst var það, að fá 
lýðinn, i öUum hlutum landsins, gjörðan að eínni 
þjóð; það var enginn hægðarleikur, þar sem allt 
hafði verið á sundrungu í þúsund ár ; þeir voru 
og nokkrir, er af alefli spyrntu móti einingunni; 
var klerkaflokkurínn þar langfremstur í röð. Ai- 
þýða öU var ramm-kaþólsk, og full hjátrúar. Að 
sönnu var hún hlynnt einingunni; en þó mat hún 
páfann enn meira, þvi hann hafði lykla himnarikis 
í höndum sjer. En nú bar brýna nauðsyn til 
fyrir Ítalíu, að náBómaborg, því að sú borg hafði 
í meira en tvö þúsund ár verið samvaxin einingu, 
frægð og veldi þjóðarínnar. |>essu þurfti að fá 
til vegar komið ; það þurfti að telja þeim hug- 
hvarf, sem þessu voru andstœðir eða œðruðust. 
Mátti Cavour taka á allri sinni miklu snilld, ef 
þetta skyldi takast. 

En hann var nú búinn að slíta sjer út. |>að 
hafði legið SV9 mikið erflði honum á herðum, að 
það gegnir hinni mestu f urðu, að hann f jekk undir 
þvi rísið ; en það gat hann þvi að eins, að hann 
var heilsugóður, og sikátur og glaður. Vinirhans, 
þeir er honum voru handgengnastir, kunna margar 
Bögur um glaðlyndi hans. Um hrið gegndi hann 
4 ráðherraembœttum i senn ; ef nokkurt hlje 
varð á önniim hans, var það opt, að hann hljóp 
og hoppaði um herbergið, eins og krakki, sem 
fengið hefír leyfi; stundum hljóp hann þá inn í 
næsta herbergi til skrifara sins, og leysti þar þá 
algjörlega frá Bkjóðunni með fyndni og meinlegum 
orðum gegn mótstöðumönnum sinum ; hann hermdi 
eptir þeim kœki þeirra, mjðg skringilega. ^aðvar 

Digitized by VjOOQ lC 



94 Johan Ottosen : 

rjett eins og hann með þessu vœri að hefna sín á 
pessum mönnum fyrir þœr mörgu leiðindastundir, 
sem hann hafði orðið að sitja og hlýða á hinar 
Iðngu þingræður þeirra. |>að var hinn sami mað- 
ur, er gaf að líta á þingi. |)ótt hann vœri lltill 
vexti, breiðleitur og ekki fríður, þá voru andlegir 
yfirburðir hans svo miklir, að tilheyrendum virtist 
hann vera þar sem risi meðal dverga. 

Nú var þessi dœmafái vinnuþróttur þrotinn. 
Eptir þingfund einn langan ogerfíðan, komsthann 
nauðulega heim til sín, sjúkur og máttfarinn. 
Skömmu síðar andaðist hann, 6. dag júnímánaðar 
1861. Á banasænginni talaði hann um hið mikla 
verk, sem þegar var unnið, og um það, sem eptir 
var óunnið. Hann var áhyggjufullur um sundr- 
ungu þá, sem enn var á þjóðinni : »Norður-f tálir 
eru búnir ; þar eru engir Langbarðar eða Toscanar 
framar til, vjer erum allir ítalir; en Neapelsmenn 
eru til enn þá. |>að er margt seyrið enn þá i 
Neapel ; það er ekki þeim að kenna ; aumingjara- 
ir, þeim var svo illa stjórnað. Engar hervörzlur ! 
engar einveldis-aðfarir ! Með hervörzlum getur hver 
klaufínn stjórnað. Jeg vil að þeim sje frjálslega 
stjórnað, og þá mun Neapel að 20 árum liðnum 
verða orðið hinn auðugasti hluti Italíu». Að lok- 
um hugsaði hann um ástand kirkjunnar ; þau síð- 
ustu orð, sem hann talaði, voru þessi : »frjáls kirkja 
í írjálsu ríki» ; og eru þau næsta þýðingarmikil. 

Hann varð allri þjóðinni mjög harmdauði. 
Smiðurinn hvarf óðara en hann hafði smiðinni lok- 
ið. Hver gat fyllt sæti hans? Hver gat haldið 
áfram starfi hans i sama anda og með sömu snilld? 

Digitized by VjOOQ lC 



Camillo Cavour. 95 

Liðin eru nii 28 ár frá andláti Cavours, en 
ekki he£r ítalia enn eignast stjómyitríng honum 
jafn snjallan, og Európa tæpast heldur. 

Gavour hefir ekki búið til þjóðernishreyfíngu 
Itala ; það haía undanfarnar aldir gert ; en hann 
hefir síýrt henni til sigurs. Áður en hann kom til 
sögannar, var hreyfíngin mjög á stangli og þrótt* 
laus ; hver tortrygði annan ; Gavour dró alla saman 
i eitt, frá hinum römmustu apturhalds- og aðals- 
mönnum til lýðveldismanna og lausaliðaforÍDgja. 
Áður eyddu Ítalir aöa sínum til ónýtis móti ofur* 
efli Austurrikismanna ; Gavour útvegaði þeim öfi- 
ugan bandamann, og bjó svo um, að sigurvinnÍDg- 
ar hans komu Ítölum aðgagni, en brögð hansurðu 
þeim ekki að ógagni. Áður var Ítalia óvinsæl, og 
tortryggðu hana jafnvel frjálslyndar þjóðir i Bu- 
rópu. Við komu Gavours breyttist það svo, að 
jafnvel drottnar þjóðanna árnuðu henni heilla í 
frelsisbaráttunni. Áður var ítalía einungis »nafn 
eitt í landaskipunarfræðinni». |>egar Gavour fjell 
frá, var hún orðin að voldugu riki ; hún var orðin 
sjötta stórveldið i Európu. 

Braut hans lá um blóðuga vigvelli. En ef ó^ 
frið skal heyja á annað borð, þá er enginn mál- 
staður mœtari til þess, en að leysa kúgaðan lýð 
nndan útlendri áþján. Blóðsúthellingarnar koma 
ekkí yfír höfuð þeim manni, sem á vann ítaliu frelsi, 
heldur þeim, sem hjeldu henni i versta þrældómi. 

Verkfœri hans var frelsið. Gavour fylgdi jafn- 
an frjálsum grundvallarlögum lands sins ; aldrei fór 
hann gagnstætt þvi, sem þingið ^ildi. |>etta gerði 
hann ekki af því, aö þess ráð vœru jafnan bezt 

Digitized by VjOOQ lC 



96 Johan Ottoaen: GamiUo Gayour. 

Yáðin, heldur vegna þess , að hann er sann- 

iœrður um, að frjáls stjórnarskipun væri hin 

bezta. iJeg segí ykkurþað satti, sagði hann einu 

Qinni, lað ekki er svo ljeleg*þingbundin stjóm til, 

«ð ekki sje betrí en nokkur einvaldsstjórni. 

Á dögum Cavours voru iþjóðfrelsismenoi fremstir 

nm alla Európu, og hann aptur þeirra fremstur ; 

J)að sem á þeim dögum þótti mest um vert, var 

^jóðemisrjettindi og frjálsleg stjórn með þíngbunduu 

konungsveldi. |>jóðfrelsismenn hafa í sumum öðr- 

um löndum fengið misjafnt orð, þótt vera hálfvolgir 

og sjerplægDÍr. Bvo þótti þeim fara á |>ýzkalandi. 

|>eir kröfðust frelsis fyrir sitt land, en vildu kúga 

þjóðirnar umhverfís ; þeir vildu Uta hina œðrí borg- 

arastjett njóta fullkomnunar og frelsis, en verk- 

mannalýðurínn skyldi öðrum lögum háður. En 

Oavour var enginn hálfvelgjumaður ; hann varði 

lífí sinu til þess, að afla Ítalíu sjálfsforræðis; vegna 

Jþess að Savoyen var i raun rjettrí franskt fylki, 

ieyfði hann því sjálfu að ráða örlögum sínum. Hann 

mat frelsi innanríkis svo mikils, að hann vildi ekki 

^inu sinni neyta vopna einveldisins gegn hinum 

örgustu fjandmönnum sínum, en það var klerka- 

flokkurínn; til dauðadags brá hann aldrei út af því, 

«r hann hafði sagt snemma : lAnnaðhvort skal jeg 

fá skoðunum mínum framgengt, eða úr sessi víkja 

•að öðrum kostii. 

(Ö. 8. þýddi). 



\ 



dbyGoogle 



Dáleíðsla og svefngöngur. 

Eptir 

lœkni í Khöfn. 
I. 

Inngangur. Menn svæfðir með pví að láta 

þá stara á eitthvað gljáanda, með þvi að • 

blásapeim pví í brjóst, að peir hljóti að 

sofiia. Mismunandi stig móks eða 

dás. Áhrifin á taagakeríið. 

Furðulegur skarpleiki 

skilningarvitanna. 

Æðisbrigði. 

Pyrir 2 árutn koœ út í Frakklandi saga eptir 
skáldsagnahöfundinn Jules Glaretie. í sögunni er 
sagt frá læknis-varmenni, sem kallaður er Jean 
Momas, er lét svefndá falla á unga saklausa stúlku; 
með því mótí fékk hann hana fuUkomlega á sitt 
vald, og lét hann hana svo 1 leiðslu þeirri vinna 
ýms iUvirki. Vesalings stúlkan var ósjálfrátt 
verkfœri lœknisins , sem sjálfur var iUrœðis- 
maðorinn ; en þó lá við sjálft, að hún yrði 
Iðunn. Vn. * 7 

Digitized by VjOOQ lC 



d8 J. Christmas-Dirckinck-Holmfeld : 

látin sæta hegningu fyrir glæpi þá, er hún hafði 
framið sér óafvitandi; en henni íagðistþað til, tö- 
ur en allt var orðið um seiuan, að hið sanna komst 
fyrir á þann hátt, að annar læknir lét svefndá 
falla á hana enn á ný, og lét hana i þeirri leiðslu 
meðganga, hvemig Jean Momas í fyrri leiðslunni 
hafði þröngvað henni til að gera allt það, er hann 
lagði fyrir, og kúgað hana til þess að segja aldrei 
frá því. 

|>að liggur við því að fari um mann, þegar 
maður les sögu þessa, sem annars er vel samin, 
og flestir munu þeir vera, er hafí þótt sagan miðar 
sennileg, og jafnframt því að þeir fögnuðu því, að 
sagan »fór vel», munu flestir hafa þótzt mega ganga 
aðþví visu, að skáldið hafi látið imyndunarafl sitt 
fara með sig helzt til mikil gönuskeið, þegar hann 
er að segja frá óhæfum þeim, er fá má »dáleidda» 
menn til að fremja. En i fyrsta tölublaði frakk- 
nesks timaritS) er heitir Eevue de rhypnotisme, 
er eingöDgu gefur sig við »hypnotisme»: svefni eða 
móki eðadái af mannavöldum, og leiðslu, sem því 
fylgir, er skýrt frá tilraunum, er Ijóslega sanna 
það, að Jules Glaretie hefir i söku sinni sagt alveg 
rétt frá« þegar hann lýsir glæpum þeim, er stúlkan 
framdi, að það með öðmm orðum er alhœgt, fái 
maður hentugan mann, að láta hann i leiðslu fremja 
alveg sams konar glæpi. Höfundur greinarinnar 
er Ðr. Ladame, og hann er sá, sem tilraunimar 
gerði, ásamt lyfsala frá Charmes sur Moselle, er 
Focachon heitir, sem er alkunnur svsafingamað- 
ur eða dávaldur, er i mörg ár mjög kappsamlega 
og með bezta lagi hefir gert slikar tilrauniri og á 

Digitized by VjOOQ lC 



Ðleidsla og Bvefngongur. 99 

þann hátt margvíslega aukið þekkingu vora á þess- 
um efnum, sem mega vera svo mikilsvarðandi bœði 
fyrir lækna og lögfræðínga. 

Tilraunir sínar gerðu þeir á ungri stúlku, jung- 
frú, er virtist einkar vel fallin til þess að reyna 
á henni áhrif »svœfinganna». |>annig tókst Fo- 
cachon að hleypa upp þrota á handlegg hennar, 
að öUu leyti líkum þrota undan spanskflugnaplástri, 
með því að leggja pjötlu af frímerkjapappír á hand- 
legg henni, meðan hún var i svœfingarmóki, og 
með því jafnframt að koma þeirri ímyndun inn 
hjá henni, að pappírspjatlan væri dragplástur. |>e8si 
tilraun var gerð i Nancy, í einni af kennslustofum 
læknisfræðinganna, í viðurvist margra lœkna og ann- 
ara votta, svo að það er ekki hægt að rengjaþað^ 
að sagan er s5nn. 

Ðr. Ladame segir frá mörgum tilraunum, er 
gerðar voru á þessari ungu stúlku; en bætir sva 
við : Okkur fór að langa til að reyna það, hva& 
satt kynni að vera i síðustu sögunni hans Jule» 
Clareties, sögunni um Jean Mornas, og komast 
fyrir þaö, hvort takast mætti að koma inn hjá 
svœfðum manni hvötum til þess að gera það, sem 
frá er sagt í bókinni. En svo hefir farið um þess- 
ar tihraunir, að eg tel það nú yafalaust, að höf- 
undur Jean Momas hafi hlotið að gera áþekkar 
tibrauDÍr, áðar en hann samdi bókina,« svo sam- 
kvœm em sannri reynd öll þau atvik, er frá segir 
í bókinni, og sem hvað fjarstæðust þykja, og eg 
get fuUyrt það, að eg hefi séð þessa sögu fara f ram 
fyrir augum mér. 

7* 

Digitized by VjOOQ lC 



100 J. Ghristinas-Dirckínck-Holmfeld: 

Eg svœfði juDgfrú X. vel, svo að hún var sem 
i dái, og bauð henni að koma aptur daginn eptir 
á tiltekinni standu, að laumast svo að sem minnst 
bœri á inn hjá herra Focachon, og gæta þess, að 
•engi yrði við það var, stela þar úr skáp, sem eg 
visaði henni á, armbandi, og fœra mér það, svo að 
enginn vissi; eg brýndi fyrir henni margt, er hún 
J)yrfti að athuga, til þess að hún yrði ekki staðinn 
að verkinu, og tók það jafnframt fram við hana, 
að hún með engu móti mœtti kenna mér um eða 
koma upp um mig. 

Ekki er hœgt þvi orðum að lýsa, hve nákvœm- 
lega hún hlýðnaðist boðum mínum, og hve kæn- 
lega hún framdi þjófnaðinn — , og það að mér á- 
sjáanda, þvi eg hafði falið mig að hurðarbaki, og 
fiá allt hvað fram fór. Að ákveðinni stundu kom 
hún til min, og fór þá að öllu eins varlega og eg 
hafði fyrir mælt, og fékk mér í laumi hinn stolna 

Sama kveldið svæfði Focachoa hana, og áttu 
þau, meðan hún var í því dái, þetta tal saman : 
F.: í dag hefír verið stolið frá mér armbandi. 
Yitið þér hver stolið hefír ? X.: Hvernig ætti eg 
að vita það? F.: |>að er engi vafí á því, aö þér 
Yitið það. X.: Hvers vegna? F.: Af því að eg 
befí vissu fyrir, að þér þekkið þjófínn. Nefnið 
liann fyrir mér. X.: Eg get það ekki. F.: Eg vil 
iá að vita það. X.: En eg hefi sagt yðor að 6g 
gœti það ekki. , F.: ]^ér megið vita það, að nú sem 
fitendur getið þér ekkert viljað. |>ér blj6tið að 
ihlýðnast mínum vilja. Svarið þér mér I X. þegír 
iim stundi en segir svo, og er sem hún taki það 

Digitized by VjOOQ lC 



Dáleidsla og syefngongur. 101 

mjög nærri sér : Jæja, það er eg. F.: f)ér hafið 
aldrei fengið yður til að hafast annað eins að» 
Einhver hlýtur að hafa þröngvað yður til þess. 
X.: Nei. F.: |>ér hafið fráleitt verið ein í ráðum. 
X.: Jú. F.: Eg trúi yður ekki. X.: Satt segið 
þér. F.: Hverir eru í vitorði með yður? X.: f)að 
segi eg yður ekki. F.: Bnnúheimta eg það. X.: 
^að er ekki til neins. F.: Eg skipa yðuraðsvara 
mér. X.: Mér stendur það ásama, en fyr munda 
eg deyja; og þyki mór mikið fyrir að styggja yð- 
ur, þar sem þér ávallt hafið sýnt mér vinahót; en 
allt um það segi eg yður það aldrei. 

Hvað fast sem Focachon gekk á hana, lét hún 
engan bilbug á sér finna, og þversynjaði um aö 
segja frá neinu. Samt ætlar Focachön, að sér 
mundi hafa tekizt að fá hana til að meðganga 
seint og síðar meir, með því að hann opt hafi feng- 
íö aðra svæfða menn til þess að segja allt af létta^ 
þótt þeir lengi fastlega hefði færzt undan að með- 
ganga neitt. 

Með þessu eru þannig fullar sönnur færðar á 
sögn Jules Glareties, og styrktist saga hans enn 
fremur við enn eina tilraun, er Focachon gerði á 
junfrá X. svæfðri. 

F.: Eg þarf að hefna mín á manni einum. 
Viljið þér vera mér hjálplegar til þess? X.: Guð- 
velkomið. F.: |>ér vitið, að herra Z. er óvinuir 
minn. X.: Og rétt er það. F.: f)ér skuluð bera 
sakir á hann ; jafnskjótt og þér vaknið, skuluð þér 
skrifa bréf til dómarans i Charmes, og segja hon- 
um að því hafi verið dróttað að yður, að hafa 
stolið armbandi, en að þér séuð saklaus; aptur sé 

Digitized by VjOOQ lC 



102 J. Cbrístmas-DirckÍDck-Holmfeld: 

Z. hinn seki, og að þér hafíð staðíð hannaf þjófu- 
aðinum. X.: En þetta væri ekki satt , þar sem 
það er eg, er hefí tekið armbandið. F.: ]^að má 
einu gilda ; þér skuluð skrifa þetta. X.: Jœja, eg 
skal skrifa það, en það er ekki satt. F.: Yist er 
það satt. |>ér eruð langt um of ráðvönd til þess, 
«kð hafa farið að stela; það er ekkí þér sem stáluð. 
^ér skiljið það, það er ekki þér, eg segi yður þaö 
satt, það er ekki þér, sem stáluð. X. (eins og 
með fullri sannfœringu) : Og nei, ekki var þaö eg. 
F.: Hann Z. er þjófurinn ; þér sáuðþað sjálf. X. 
{með ákefð): Víst sá eg það; hann er þjófurinn. 
F.: |>ér verðið þá að skrifa dómaranum um það. 
X.: |>að er sjálfsagt, að eg hlýt að Ijósta upp um 
hann. 

Og óðara en búið var að vekja hana, tók h&n 
sig til ótilkvödd, og skrifaði, innsiglaði og frímerktí 
bréf til dómarans, fulltrúa um það, að hvert orð 
vœri satt í þvi, er hún sagði frá. Hún œtlaði aö 
fara með bréfíð á pósthúsið, en því var aptrað með 
því, að hún var svœfð á nýjan leik. Bréf hennar 
til dómarans var þanníg : 

Gharmes 5. október. 
Herra dómari ! 

Eg þarf að inna af hendi skyldu. Í morgun 
var stolið armbandi frá herra Focachon. Mér var 
fyrst kennt um þjófnaðinn, en þar var eg höfð fyrir 
rangri sök; það get eg sagt yður með sanni. 

En eg get nefnt-þjófinn, þvi eg horfði á allt, 
sem fram fór. |>að er hann Z. (nafnið skrifað fullum 
stöfum). Og svona fór hann að því. Í morgon 
iór hann inn í h&s herra Focachons inn um litlu 

Digitized by VjOOQ lC 



Ðáleidsla og BYefngöngur. 103 

dyrnar út að Torggötunni, og hann stal armbandi, 
er frú Focachon á. |>að lá i skáp, er stendnr rétt 
við gluggann. Eg horfði á hann. Hann stakb 
armbandinu i vasa sinn, og fór svo leiðar sínnar. 
Eg kann ekki sannara orð að tala, en að allt fór 
fram svo sem ná segi eg frá. Hann er þjófurinn, 
og er eg fús til að béra það fyrir dómi. 

(Nafnið), 

Bréf þetta skrifaði hún að öUu leyti sjálf, og 
þetta, sem hún seinast býðst til, að koma fram 
sem vitni fyrir dómi, tók hún alveg upp hjá sjálfri 
sér. Nú sem stendur er hún alveg búin að gleyma 
ðllu þesBu, og varla mundi neinn fremur en hún 
verða hissa, ef menn segðu henni frá, til hvers hún 
lét hafa sig. En þó má œtla upp á það, að hefði 
henni svœfðri verið skipað að koma hálfsmánaðar 
eða mánaðartima seinna fram fyrir einhvem dóm, 
til þess að bera fram þessar sakir, er hún hafði 
látið telja sér trú um, þá mundi hún hafa gert 
það, og óhvikandi unnið eið að framburði sinum. 

^essi tilraun gef ar sýnishom af þvi, að þann- 
ig má háskalega koma við Ijúgvitnum, og era 
slikir Ijúgvottar þvi háskalegrí, sem þeir sjálfir em 
sannfærðir um, að framburður þeirra sé sannuTi og 
það þarf ekki við þvi að búast, hvernig svo sem 
dómarinn fer að þeim, að þeír iðrist framburðar 
sÍDS, eðaverði tvisaga. 

Fjarska margar tilraunir slikar og þvi um lik- 
ar hafa verið gerðar nú upp á siðkastið á Frakk- 
landi, bœði af IsBknum og lögfræðingum, og gefur 
áð skilja, að mönnum muni hafa mikið um fundizt, 
og er það ekki fyrir þáð eitt, að það varðar mjög 

Digitized by VjOOQ lC 



104 J. Christmas-Dirckinck-Holmfeld : 

miklu, bæði fyrir lækna, lögfræðinga og sálarfræð- 
inga, að hafa glögga þekkingu á högum og ástandi 
svæfðra manna, en það var einnig fyrir það, að 
menn þóttust mega vænast þess, að nokkuð munda 
skýrast fyrir manní þessir merkilegu andlegu fyrir- 
burðir, ef vel til færir menn eptir réttum regluin 
gerði tilraunir um þá og rannsóknir á þeim, ogað 
með því mundi létta dularblæju þeirri, er þeir 
menn, sem gerðu sér atvinnu af því, að »svœfa» 
menn eða »segulmagna», höfðu hjúpað sig og af- 
reksverk sín fyrir kyngikrapt þann, er þeir köll- 
uðu »dýrasegulmögnun». Nafnið sjálft var vel kjör- 
ið til þess að leiða menn á glapstigu, þar sem það 
gaf ímyndunaraflinu vel undir fótinn, en skýrði 
ekki neitt af neinu. Allt fram á siðustu ár hafa 
læknar, að fám eiiium undanskildum, sneitt síg 
hjá því að rýna eptir neinu því, er vitað hefir í 
þessa átt; en þegar annar eins merkislæknir og 
Gharcot i Paris fór að gefa sig við slíkum rann- 
sóknum, þá þótti fleirum sér mega það vel sama. 
Ályktanir þær, er læknar þessir hafa getað dregið 
af rannsóknum sínum, eru þegar orðnar gagnmerki- 
legar, og það er engi wfí á því, að þvi betur sem 
tekst að kynna sér ástand manna í þessarí svefn- 
leiðslu (dáleiðslu), því betur muni og skýrast fyrir 
manni margt hvað í andlegu lífí manna, ^r áður 
var sem óráðin gáta. |>að má nú telja það víst, 
að læknar geti notað »svæfíngar» og dáleiðslu, eins 
og hvert annað afbragðsmeðal, og þa^ við marga 
kvilla, er áður létu ekki undan neinu ; lagamönn- 
um verður úr þessu skylt að taka tillit til þes8» 
«ð ekki er ómögulegt, að glæpir þeir^ er á saka- 



dbyGoogle 



Dáleidsla og sYefngöngur. 105 

manninn eru bornir, sé af honum framdir að hvöt- 
um einhvers, er hefir svæft hann, og þannig fengi&^ 
vald á vilja hans ; og ef þœr fáu tilraunir, sem 
enn eru gjörðar af uppeldisfræðingum, styrkjast 
af fleiri manna reynslu, þá mun það sannast, að» 
svæfingamar geta orðið þeim, er eiga að ala upp. 
UÐglÍDga, að hinu bezta meðali til þess að hafa 
stjórn á þeim unglingum, sem erfíðir eru viðfangs. 
fyrír skapsmuna sakir, og til þess að bæta skap- 
bresti þeirra. 

Svo sem fyr hefir verið á vikið, þá hafa þai 
verið Frakkar, er fyrstir hafa orðið til þess, a& 
rannsaka ástand »svæfðra» manna eptir vísindaleg- 
um reglum. Af hinum stórþjóðunum hafa Englend- 
ingar og |>jóðverjar heldur dregizt aptur úr, og 
hvar sem leitað er, þá eru læknar þeir að tiU 
tölu fáir, er hafa gefið sig við slíkum rannsókn- 
um. 

|>að, sem þessu veldur, mun einkanlega vera 
það, að menn almennt hyggja, þótt fjarri s4 
öUum sanni, að það þurfi einhverja sérstaka hæfileg- 
leika til þess, að geta verið »dávaldur» (hypnotiseur)^ 
Menn hugðu, að »dávaldurinn» þyrfti að hafa eitt* 
hvert »segulafl» í sér, »segulmagnað» augnatilht, og 
þar íram eptir götunum^ til þess að hann gæti haft 
þessi undrunarverðu áhrif á aðra menn ; og þótt 
menn nú ekki vildu fallast á það, að hann þyrfti 
sjálfur að vera »segulmagnaður», þá mátti það ekki 
minna vera, en að hann þyrfti að vera mjög ein- 
beittur, og hafa svo öflugan vilja^ að þeir, sem væri 
eins og fólk er flest, fengi eigi veitt honum mót* 
stöðu. Tvenn rök liggja til þess, að menn gætl 

Digitized by VjOOQ lC 



106 J. Christinas-Ðírckinck-Holinfeld: 

orðið til þess að leggja trúnað á þenna hégóma, 
það annað, að þeir voru næsta fáir, er gáfu sig 
við þessum »svæfíngatilraunumi, hitt það, a6 þeim 
fáu mönnum, sem lögðu stund á þær, þótti það 
miklu máli skipta, að þeir væri haldnir menn 
^æddir einhverjum frábærum hæfílegleikum, er léti 
þá skara fram úr öllum öðrum. En nú er það 
sannast að segja, að hver maður getur orðið idá- 
valdum; það sem til þess þarf, er að þekkja að- 
ferðir þær, sem við það eru hafðar, og að geta bor- 
ið sig svo örugglega, að sá, sem svæfa á, hafi nógu 
mikið traust á mætti Bdávaldsins». 

|>etta, að hver ogeinn getur gerzt »dávaldar», 
ler mjög mikilsvert atriði, þegar um það ræðir, að 
komast i skilning um ástand »svæfðra» manna, og 
það hefír fremur öllu öðru stutt að því, að þekking 
manna i þessu tilliti ykist. 

Menn hafa haft ýmsar aðferðir til þess, að 
koma mönnum í þenna svefn eða mók eða dá. 
Bú aðferðin, er fyrst tíðkaðist, var það, að »dá- 
valdurinn* skipaði þeim, er svæfa átti, að horfast 
í augu við sig. Dávaldurinn leitaðist nú við að 
hvessa augun sem mest mátti hann á þann, er 
Bvæfa átti, til þess að hann því heldur gæfi sig 
honum á vald, og á þann hátt vildi hann þröngva 
honum til að láta mókið færast á sig. ^essi að- 
ierð var mikil þolraun fyrir báða, jáfnt »dávald- 
ínn» og þann, sem svæfa átti, og mistókst opt, sem 
skíljanlegt mun verða af því, er síðar skal segja. 
Ðupotet við hafði þessa aðferð; en nú eru flestir 
frá henni horfnir, og hafa tekið upp í hennar stað 
aðferð þá, er Englendingurinn Braid kenndi mönn- 

Digitized by VjOOQIC 



Báleiðsla og syefngöngur. 107 

nni. Aðferð Braids er i þvi fólgin, að hann lét 
þá, er svsefa átti, einblína á eiohvern hlat, sem 
helzt átti að vera gljáandi, er annaðhvort hann 
eða þeír héidu á í hendinni. j^essi aðferð er mjög 
eptirtektaverð, því hún sannar það glögglega» aö 
það er ekki neinn óþekktur kyngimagnaður vökvi, 
er veldur svefninum, eða mókinu eða dáinu, held- 
ur svæfast menn eða falla í dá eingöngu við það» 
að blína á þennan eina hlut, sem haldið er nærri 
augum þess, er svæfa á. En þessi aðferð er ekki 
heldur annmarkalaus ; því bæði er hún ákaflega 
þreytandi fyrir þann, er svæfa skal, og auk þesB 
ekki alveg hættuiaus, einkanlega ef þessum gljá- 
anda hlut, sem á skal blína, er haldið mjög nærri 
augunam. Menn hafa opt séð þessa allónotaleg 
eptirköst, t. a. m. ákafa sinadrætti og sinakippi, 
og því um líkt, sem að vísu ekki «r beinlínis hœttu- 
legt lifl sjúklingsins, en þó mjög ónotalegt bæði fyrir 
dávaldinn og hann. 

]^s8ari aðf erð er því ekki heldur meira en svo 
hælanda, enda hefir hún oröið að rýma sessinn 
fyrir þríðju aðfdröinni, sem hefir mikla kosti fram 
2^r báðar hinar. Sú aðferð er alveg hættulaus; 
hún hdfur á velflesta, og kemur vel heim við þann 
skilning á ástandi svæfðra manna, sem nú er um 
það léyti 6bð verða algengastur. Sú aðferð er í 
því fólgin, aö menn smeygja inn hjá þeim, er 
Bvæfa á, þdrri trú, að hann hljóti að sofna eða 
falla i dá. Hann er settur á hægan stól í herbergi, 
þar sem kyrð er á öllu, pg þ^ar idávaldurinni er 
búinn að faughreysta hann með þvi, að hann skuli 
ekkert eiga á hættu, þótt hann eé svæfður, segir 

Digitized by VjOOQ lC 



108 J. Chmtmas-Dirckinck-Holmfeld: 

hann við hann : iHoriað þér nú í angu mér, og 
hugsið að eins iim það, að þér munið sofna. Bráð- 
um fínnið þér, að augnalokin fara -að gerast þung, 
og augun þreytt». Skömmu á eptir se^r svo dá- 
valdurinn: »Nú eruð þér farinn að sofa; þér er- 
uð að láta aptur augun; þér getið nú ekki framar 
opnað þau». Yið þessa aðferð lalla sumir menn i 
mók þegar i stað. Yið aðra þarf að endurtaka 
það hvað eptir annað, að þeir skuli fara að sofa. 
Stundum flýtir það fyrir svefninum, aðpataáýms- 
an hátt höndunum frammi fyrir þeim, er svæfa á. 
T. a. m. »dávaldurínn» strýkur hendinni léttilega 
yfír augnalok á þeim, er svæfa á, og fer báðum 
höndum nokkrum sinnum ofan að og niöur á 
við fram hjá augum honum, og leitast si og » 
við að festa athygli þess, er svæfa skal, við 
imyndunina um svefninn. Dávaldurinn segir apt- 
ur við hann ofurbliðlega : »Nú eruð þér að láta 
aptur augun ; nú getið þér eigi opnað þau ; hand- 
leggirnir og fætumir eru að verða þungir; tilfínn- 
ingin fer að sljófgast ; þér getið ekki hreyft hand- 
legginn ; nú er sjónin farín að daprast ; þér eruð 
íarínn að sofna». Og svo bœtir hann við dálitið 
hastari : »Faríð þér nú að sofa». Og þetta er 
opt nóg. Augnalokin hniga aptur. Maðuzinn 
Bofnar. 

Sumir fást ekki þegar i stað til þess að láta 
aptur augun, heldur halda þeir áfram að blina á 
»dávaldinn». Hann lofar þeim að stara á sig - i 
iiæði nokkrar minútur» og fer svo hægt og. hægt 
að láta aptur augu þeirra með þvi smámsamati að 
þoka angnalokunum fyrír augun. Hann heldurnú 

Digitized by VjOOQ lC 



Dáleidsla og svefngongur. 109 

aptor augnalokunom og reynir sí og œ til þess að 
aðsmeygja svefnhugsunÍDni inn hjáþeim, er svæfa 
á, og segir : nNú eru augun aptur ; þér getið eigi 
opnað þau; þér smáfarið nú að sofna, þér getið 
eigi varizt því» ; svo lækkar dávaldurinn smám- 
saman róminn, og segír enn á ný : »Sofíð þér nú»; 
og það er sjaldan að lengra líði en svo sem 
4 eða 5 minútur áður en sá er sofnaður, er svæfa 
átti. 

Með þessari aðferð má það takast, að svæfa 
per s'uggestionem, með því að dá^aldurinn smeygir 
eða laumar inn í huga þess, er svæfa á, hugsun- 
inni um svefn. £>að hefír þótt hæfílegt, að vera 
Dokkuð fjölorðari um þessa aðferð, sem Ðr. Lie- 
béault i Nancy fremstur manna hefír tiðkað, enda 
hefír hann verið einn meðal þeirra, er bezt hafa 
gengið fram i þessum rannsóknum ; þessí aðferð 
má takast vel við velflesta. |>ótt ekki sofni allir 
við fyrstu tilraunina, þá er þó vant að fara svo 
íyrir flestum, að þeir verða daufari, og þessi deyfð 
getur smámsaman, sé fleirí tilraunir gerðar, t. 
a. m. þrjár eða fjórar, snúizt upp i reglu- 
legt mók eða dá. |>að er vant að vera ofboð 
hægt að svæfa böm, jafnskjótt og þau eru orðin 
Dógu gömul til þess að skilja það sem maður segir 
þeim. Opt þarf ekki annað en láta aptur á þeim 
augun og segja þeim, að þau eigi að sofa, til þess 
að þau sofni. Svo sem fyr var á vikið, má þetta 
einnig takast við marga fuUorðna, en til þess þarf 
þá það, að þeir vilji láta Bvæfa sig. ]^að er mjög 
torvelt að fá menn svæfða, sem ekkert gengur að» 
og sem kosta kapps um að halda sér vakandi. 

Digitized by VjOOQ lC 



110 J. Christmas-Dirckinck-Holmfeld: 

Dávaldnrinn verður að haga öllu atferli sínu 
eptir mismuuandi skilningareðli þeirra, er hann á 
við. Á suma hríf ur bezt blíðskapur ; við aðra þarf 
dávaldurinn að gera sig nokkuð hastan, tíl þess 
með því að þagga niður hjá þeim, er svæfa Á, aJla 
ilöngun í það, að hlægja að tilburðum hans, eða 
til þess að lengja hjá þeim, er svæfa á» mótspymu 
þá, er hann ósjálfrátt kann að gera móti því, að 
selja sig svefninum á vald. 

Svo sem fyrr var sagt, getur það komið fyrir 
með marga, að þeir verða ekki svœfðir fyr en eptir 
nokkrar árangurslausar tilraunir ; en hafí það tek- 
izt að svæfa þá nokkrum sinnum, þá verða þeir 
brátt háðir dávaldinum. Hann þarf þá opt ekki 
annað en hvessa sem snöggvast á þá augun, og 
segja við þá : »Sofíð þér nú», og að fáum sekúnd- 
um liðnum láta þeir aptur augun og sofna. ^að 
er ekki vert að vera meira en fáeinar mínútur í 
senn að reyna at svæfa ; takist það ekki i fyrsta 
sinni , tekst það vanalega í annað eða þriðj& 
sinní. 

Sumir menn, sem eru mjög viðurtækilegir 
BSvœfíngarinnblástri», falla í mók óðara en búið er 
að smeygja inn hjá þeim hugsuninni um svefninn. 
I^essa menn másvœfa bréöega, t. d. ef mennskrifa 
þeim það, að þeir skuli sofna jafnskjótt og þexr 
hafa lesið bréfið; það má svæfa þá meÖ hljóðbera- 
orðsendingu, eins og liégeois háskólakennari tnarg* 
sínnis hefir sýnt og sanncbð ; skjótt að segja, hugs- 
unin um svefn er nóg til þess aö svœfa þá. 

Sumir menn falla í mókið óviljandi, t. a. m. 



dbyGoogle 



Dáleidsla og syefngÖÐgur. 111 

þegar þeir eru að reyna að svœfa aðra. Um þa& 
segir Braid þessa sögu : 

Ðag einn kom maðar til haus og bað hanu 
um að svæfa sig. Braid var ekki viðlátinn þá í 
svipinii, og bað því kunningja sinn, sem Walker 
hét, um að svœfa manninn. Skömmu siðar kom 
Braid inn í herbergið ; sá hann þá þann, er svœf a. 
skyldi, sitja fyrir, blínanda á Walker, en Walker 
stóð frammi fyrir honum með uppréttan handlegg- 
ÍDD, og starði hann einnig á manninn ; en það sem 
Braid þótti kynlegt, var það, að Walker var 
steinsofnaður , handleggurinn á honum og fíng^ 
urnir stjarfír, en maðurinn, sem svæfa átti, glað- 
vakandi. 

A sjúklingadeild sinni hafði Dumontpalier 
móðursjúkan kvennmann, er varð stjörf, þegar hún 
sat frammi fyrir skuggsjá og greiddi hár sitt. Hún 
sat hreyfíngarlaus, og starði á skuggsjána hálfopn- 
um augum, en handleggir hennar héldust kyrrir i 
sömu stellingunum, sem þeir höfðu verið í, þegar 
hún sofnaði, lyptir upp fyrir höfuð henni, eins og. 
hjá kvennmanni, sem er að greiða sér. Ekki 
þurfti annað til þess að vekja hana, en rétt ísvip 
að horfa í augun á mynd hennar i skuggsjánni. 
Dr. Azam hefir einnig veitt eptirtekt ungri stúlku, 
er varð stjörf, þegar hún horfðist i augu við sig i 
skuggsjá, og hann getur einnig um unga 6 vetra 
gamla stúlku, er féll í svefnmók, hve nær sem hún 
saumaði hnappagöt, semervinna, er heimtar mikla 
eptirtekt og er augnaraun mlkil. 

fSnginn xná ætla það, að það sé ekki aðrir en 
ÍBtöðuIausir og þreklausir menn og móðursjúkt 

Digitized by VjOOQIC 



112 J. Christmas-Dirckinck-Holmfeld. 

lcveimfólk og aðnr þ^ um líkir, er hægt sé að fá 
'Bvœfða. |>ví fer svo fjarri, að bæði Liébeault og 
Bemheim, sem hafa fengið mikla reynslu í þessum 
<efnum, segja fortakslaust, að á flesta menn hrífi 
nokkuð svœfíngamar. |>að er auðvitað, að það er 
talsverður munur á því, hvað viðurtækilegir menn 
^ra. Ómenntaðir menn, menn, sem eru vanir því 
að hlýða í blindni, t. a.m. hermenn, eru, ef til vill, 
fljótari til að taka á móti áhrifum af dávaldinum, 
heldur en þeir, sem hafa sjálfstæðara heilabú, sem 
opt sér hálfóaf vitandi leitast við að veita mótspyrnu 
4hrifum dávaldsins. Én þeir era fæstir, er tekst 
það að öllu leyti. |>að er opt mjög torvelt, og 
^tundum alveg ómögulegt, að svæfa geðveikamenn 
og þunglynda, því að — svo sem áður er sagt — 
þarf þess ávallt, að sá, sem svæfa á, vilji sjálfur 
4n allrar mótspyrnu gefa sig á vald dávaldinum, 
og þar sem þetta á sér stað, þar tekst þvínær ávallt 
að svæfa. 

Höfgastig svefns þess, er þeir falla í, sem 
flvæfðir eru, er mismunandi, og fer það eptir því, 
liversu viðurtækilegur hver einn er þeirra, er svœfa 
skal. Nú sem stendur kemur læknum þeim, sem 
kunnugastir em þessum efnum, ekki alls kostar 
«aman um það, hvernig flokka eigi ástand svæfðra 
manna. Salpétriéreskólinn, — þ. e. Charcot og læri- 
^veinar hans — halda því fram,að réttast sé að sldpta 
Jþessum svefni isvæfðraB manna í þrjú stig, sem þó 
«ð nokkru leyti geta runnið saman. Fyrsta stigið 
€r stjarfastigið ; á það má koma sjúklingnum íneð 
Jþvi að láta hann stara á einhvera punkt, er beri 
mikla birtu (allar þessar tilraunir era geröar á 

Digitized by VjOOQ lC 



Ðáleidsla og syefpgODgnr. 113 

móðursjúkum manneskjum). f»egar svo Ijósið er 
látáð snögglega hverfa, kemst sjúklingurinn á ann- 
að stigið, dáið ; og loksins má koma honnm á þriðja 
fitigið, svefgöngu- eða leiðslustigið, með þvi stundar- 
kom að styðja þétt á hvirfil honnm. Nú á síðustu 
árom hefir skóiinn í Nancy, þar sem þeir Ðr. 
liébeault og Bernheim eru öndvegishöldar, anðmœlt 
þessari flokkun, og að því er virðist með góðum 
rökum. |>eir telja sex mismunandi stig, sem þó 
ekki hafa skýr takmörk, heldur geta runnið saman 
bvað i annað. 

|>eir hafa gert allar tilraunir sínar á alheil- 
brigðum mönnum, og lýsa þeir þannig hinum ýmsu 
stigum svœfingarinnar : 

Á fyrsta stiginu finnur sá, sem svœfður er, til 
deyfðar, til höfga í augnalokunum; hann syfjar. 
^að eru fáeinir menn, sem ekki er hægt að koma 
lengra á leið en þetta. 

Á öðru stiginu hefirsá, sem svœfður er, aptur 
augun ; limir hans eru lémagna. Hann heyrir allt, 
8em sagt er í kring um hann og við hann. En 
hann er háður vilja dávaldsins. Heili hans er 
to&aður, eins og þeir komast að orði, sem gefa sig 
við því, að svæfa menn. f»egar svona er komið 
með þann, sem svæfður er, þá má gera hann stjarf- 
an, það er að skilja, það má láta limu hins svæfða 
manns haldast kyrra i sömu stellingunum, sem 
maður setur þá i ; ef maður réttir upp á honum 
handlegginn, þá heldur hann honum uppréttum; ef 
maður glennir út á honum greipamar, eða beygir 
fínguma, þá haldast þeir eins og við þá er skilið. 
löunn, VII. 8 

Digitized by VjOOQ lC 



114 J. GhrÍBtmas-Ðirckinck-Holmfeld; 

Standum er stjarfíun ekki vel magnaður : t. a. m. 
hinn upprétti handleggur hnígor niðor, ef þrýst ér 
á hann; aptur getur stundum verið mjög erfitt að 
ná niður handleggnum. Aptur er það stundam 
8VO, að hreyfa mí limuna á ýmsa vegu, eins og 
þeír vœri úr vaxi; þéir veíta enga mótstöðu og 
haldast kyrrir í sömu stöðunni, sem þeir voru settir 
í. ^annig má beygja og teygja handleggí og fætur 
á ýmsa vegu; það má beygja höfuðið út á öxl, skjótt 
að segja, það má setja líkamann í hverjar stell- 
ingar, sem vera skal, og limír hans haldast í þeim 
kyrrír, stírðnaðir , eins og það vœri brúðulimir. 
^egar mikið kveður að stjarfanum, þá er það opt 
alveg ómögulegt, að ná limunum ár stöðu þeírri^ 
sem þeir voru í, eða þá, þótt manni með miklmn 
erfiðismunum takist að breyta stöðu þeirra, þá 
Sflðkja þeir óðara en maður sleppir þeim aptur í 
sama horfíð. Opt er það, að meira ber á þessmoa 
stirðleik í handleggjunum en í fótunum. A sum- 
um getur á þennan hátt allur líkaminn stirönaö 
svo upp, að hann liggi teinrjettur, þótt ekkert sé 
undir honum, nema sinn stóUinn undir hvom, 
höfði og fótum, og það þótt ]þrýst sé æðifást á 
hann, þar sem hann þannig er allur á huldu. 
Ekki þarf annað til þess að Uta þennan stirö- 
leika hœtta» en að segja þeim, sem avæíður er, að 
haun skuli hœtta. §á hverfur óðaca stirðleikinii, 
og 9t}arfinn verður þá ekkí A hœrra stigi en qvo, 
i^ fara má með likamann eins og hann væri úr 
vaxi. 

A þriðja stiginu ber enn meira i deyfðinni; 
tilfinningin er þá mjög sljó, eða alveg borfin. Nú 

Digitized by VjOOQ lC 



IHleidsla og svefngongur. 115 

má, auk þess að gera hinn svœfða stjarfan, einnig 
fá hann til þess aö hreyfa sig ósjálfrátt. Dávald- 
nrinn t. a. m. snýr handleggjum hans i hríng, og 
segir svo við hann : iNú getíð þér ekki hœttt; 
og handleggímir halda áfram aö snúast i hring, 
þangað tíl maönr st-oðvar þá með því að skjtSta 
hinnm svœfða einhverja nýja í hng. Á, þessu 
stígi heyrír sá, sem svœfðnr er, allt, sem við hann 
ersagt. 

f>að, sem einkennir f jórða stigið, er, auk þess 
sem fyr hefír veríð talið, einnig það, að nú stend- 
ur hann, hinn svœfði, ekki í neinu sambandi við 
neitt það, er umhverfis hann er, nema að eins dá- 
valdinn ; hann heyrir, hvað dávaldurínn segir ; en 
þótt aðrir tali við hann» þá heyrír hann það ekki, 
og ekki heldur það sem talað er i kríng um hann. 
Skilningarvit bans standa ekki í sambandi við neitt, 
nema dávaldinn ; þó má fyrír innbiástur láta hann 
haf a kynni af öðrum út í frá. 

Á fimmta og sjötta stiginu kemur svefngang- 
an — leiðslan. Fimrata stigið er leiðsla á lágu 
stígi. ^eir, sem svœfðir eru, muna óglöggt eptir 
því, sem fram hefir farið. Sumt muna þeir sjálf- 
kiafa. ^að, sem einkennir þetta stíg, er það, aö 
nú er tilfinoÍDgin alv^ dofnuð ; þeír verða stjarfir 
og það má láta þá ósjálfrátt lireyfa sig eins og i 
hinum fyrrí stigum, en það má einnig láta þá sji 
alls konar ofsjónir ; skjótt að segja : á þessu stíg- 
ina ber allt það fyrir, er mest hefir geirt aö 
því, að vekja áhuga mánna á þvf, að kynna sér 

s* 

í 
Digitized by VjOOQ lC 



116 J. Ghrietmas-Ðirckinck-Holmfeld: 

þesBar svœfíngar á þeirra ýmsu 8tigam» og miui 
bráðtmi skýrt greinilega frá þessu öUu. 

Á gjötta stíginu, þegar leiðslan er komin á sitt 
hœsta Btig, er endurminningin alveghorfin um allt 
það, sem fram hefir farið, meðan dái(i varaði, og 
hún getur eigi vaknað af sjálfsdáðum, en dávald- 
urinn getur vakið hana með því að bjóða þeim, 
8em svæfður var, að minnast þess. Á þessu stigi 
framkvæmir sá, sem svæfður er, allar skipanir dá- 
valdsins; hann er eins og hver önnur vélbrúða í 
hendi hans. 

Yið þessa stigbreytingu er sá kostur, aö hún 
gefur gott yfirlit yfir þá margbreyttu fyrirburði, er 
koma i Ijós, þegar menn eru svœfðir, og gerír það 
mögulegt, að skipa í vissa flokka hverjum þeim, 
sem tilraunir eru gerðar á. Hin mismunandi stig 
nálgast með ýmsu móti hvert annað, en eigi að síð- 
ur er vant að bera svo greinilega á einhverju ein- 
stöku atriði, að eptir því sé auðgjört að skera úr, 
á hverju stigi svœfingarinnar sá eða sá sé. 

^eir, sem sv8dfðir eru, vakna stundum sjálf- 
krafa. Einkanlega eru það þó þeir, er svœfðir eru 
i fyrsta sinni, er svo gera; en að öUum jafnaði 
vakna þeir annars ekki, meðan dávaldurinn er í 
nánd þeim. Sumir vakna jafnskjótt og dávaldor- 
inn hefir sleþpt afskiptum sínum af þeim, en flestir 
halda áfram að sofa og það heilum stundum sam- 
an, ef þeir eru látnir afskiptalausir. Vanalega þarf 
^kki annað til þess að vekja þá en að segja við 
þá : >Vaknið þér !> Stundum þarf að endurtaka 
þessa skipun nokkrum sinnimi, og ef það eigi stoð- 
BX, þá þarf að blása nokkrum sinnum á auga hin- 

Digitized by VjOOQ lC 



Ðáleidsla og syefsgongur. 117 

um 8V8Bfða, og vaknar hann þá óðara. Sumir hinna 
svæfðn kenna, þegar þeir vakna, þyngsla í höfð- 
ínn; þeir em syfjaðir og hafa höfuðverk. En 
þessar aðkenningar hverfa jafnaðarlegast, ef blásið 
er á ennið á þeim ; en það er hægt að sjá svo 
om, að tíl þessa þurfí ekki að koma, með því að 
segja við þá, áður en þeir erti vaktir : il^ér verðið 
að vera vel hress, þegar þér vaknið : þér verðið 
að láta liggja vel á yður, og megið ekki hafa neinn 
höfuðverkB; og þá vaknar sá, sem svæfður var, bros- 
leitur og í bezta skapi. 

Að heita má er ekki nokkur grein taugalífs- 
ins, er ekki megi hafa áhrif á, meðan maðurínn er 
i dái. Tilfinningin er dofnuð, eða jafnvel fullkom- 
lega horfin, meðan á dáinu stendur. Eptir því 
sem Ðr. liébeault segist frá, þá byrjar tilfinning- 
arleysið fyrst í útlimunum, og það eru ávallthinir 
ytrí partar likamans, sem tilfínningaminnstir eru. 
j^ar tilfinningarleysið er fullkomið, þá má stinga 
títuprjónum gegnum hörundið; þá má rafurmagna 
manninn og gera honum alls konar sársauka, án 
þess að hann finni* til. |>etta tilfinningarleysi getur 
komið sjálfkrafa, en hjá mörgum þeim, er svœfðir 
em, kemur það ekki, en þá má koma því til leið'- 
ar með fortölum. Dávaldurínn segir þá við þann, 
er svœfður er : il^ér getið eigi f undið til þess að 
eg sting yður; líkami yðar er alveg tilfinningar"* 
lau8>; og hinn svœfði, sem fyrir fám einum augna* 
blikom kippti að sér handleggnum, og sýndi öU 
merki þess, að hann kenndi sárt til, þegar hann 
var stunginn með nál, hann bregður sér nú hvergi^ 
þó hömnd hans sé marg-sundurkrotað og stungið^ 

Digitized by VjOOQ lC 



118 J. Ghristma9«Dirckinck«Holmfeld: 

]^aö hefir yerið reynt, og opt komið að góðu haldi^ 
aö neyta þessa tílfinoingarleysÍB svœf ðra manna til 
þesB að skera í þá meðan á dáinn stendur, sem siðar 
mon sagt yerða. 

Aok tilfinningarinnar hverfa og hin önnnr lík* 
amsvit annaðhvort sjálfkraía, eða fyrír fortölor dá- 
yaldsins. Fyrst hverfur sjón og bragð, þvi nœat 
ilman. Heym og tilfinning hverfa siðast. !Bn 
þegar sú svœfingaraðferðin er höfð, að sá, er sysBfa 
skal, er látiinn blina á eitthvað gljáanda, þá 
hverfar sjónin seinast, af þvi að dávaldarínn þá 
þröngvar þeim^ er svœfa skal, til þess að néyta 
qónarinnar. 

Áður var þess getið, að þeir, er svœfðir yæri, 
gæti orðið stjarfír, og gerðn ýmsar ósjálfráðar hreyí- 
ingar, þó eingöngu fyrir fortölnr dávaldsÍÐS, eða til 
þess að herma eptir honam. En það er lika hægt 
að láta koma aflleysi i limu hins svæföa. Dávald- 
imnn segir við þann, sem svœfðar er : >Handlegg- 
uiinn á yður er máttlausi, og hann getur þá ekki 
vitand hreyft hann; þegar maður svo lyptir upp 
handieggnum, dettur hann niður aptur eins og 
dauður sé ; en samtíðis getar hinu handlegguiÍBa 
verið stjarfur. Ðávaldurinn getur eptir vild sinm 
skipt um ; hann getur gert þann handlegginn, sem 
á&ir var máttlaus, stjarfan, en stjarfa handlegg- 
inn máttlausan ; hann getur gert máttlausa báða 
handleggi og f œtur, og þetta máttleysi getar haldist 
eptir að búið er að vekja þann, sem svæfður var, 
þaiigað til dávaldurinn gefur honum aptur mátt 1 
limina. 

j^ar dvæfingardáíð er komið á hin hærri stig. 

Digitized by VjOOQ lC 



Dá]eid8la og syeftigongur. 119 

þá er sá, sem svœfður er, alveg háfiur vilja ðá- 
valdsins. Dávaldurínn stjómar öllum hreyfingum 
fains svœfða, hugsunum hans og ímyndunum, og 
getur þröngvað honum til afi vinna hvaöa verk 
ven. skal. Bemheim hefir sagt frá fjðlda mðrgum 
dœmum upp á þetta, en hér skal að eins segja frA 
þessnm, er nú skal greina : 

Hjá einum af sjúklingum sínum kom Dr. Bem- 
heim inn þeirri fmyndun, að þegar hann vaknaði, 
þá mundi hann sjá Dr. S. með allt andlitið nauð- 
rakaö ððmmegin og stóreflis silfumef. ]^egar þessi 
sjúklingur nú vaknaði, varð honum litið þangað, 
sem Ðr. B. var, og fór að skellihlœja, og sagði : 
iHafið þér farið að veðja? ; hvers vegna hafíð þér 
látið raka yður öðrameginn, og hve n»r hafið þér 
dubbað yður npp með nefið að taraa?i f öðru 
dnni koffl Dr. B. þeirri ímyndun inn hjá honum, 
að hann mundi sjá stóran hund í hverjn rúmi í 
ðjúkrahisinu ; og þegar hann vaknaði, varð hann 
idveg forviða á því» að vera kominn í hunda- 
spítala. 

^að er engínn s& hugarburður til, sem ekki eé 
hsBgt að smeygja í svœfðs manns heila. f»að má 
fá svœfða menn til þess að eta og drekka alls kon- 
ar ímyndaða hluti, bœðí Ijúffenga og miður góm- 
ðttta. Binum af sjúklingum sínum, sem þjáðist af 
hatfiiífi, skaut Dr. Beraheim því í hug, að hann 
drykki flösku af Sedlitzvatni. Sjúklingurinn tók 
við fainni ímynduðu flðsku, drakk úr henni mðrg . 
giðs, hafði orð á því, hvað bragðrammt vatnið vœri, 
<^ þettna daginn fjekk hann f jóram eða fimm rinn- 



dbyGoogle 



120 J . Ghristmas-Dirckinck-Bolmfeld: 

um hœgðir eptir að hafa tekið ina þetta ímyndaða 
hœgðalyf. 

Einum af sjúklingum sinam, frú G., er var 
greindarkona, laus við alla móðursýki, gat Ðr. 
Líébeault látið verða alls konar yithverfingar ; haua 
lót hana heyra hljóðfæragang hermanna í sjúkra- 
hússgarðinum ; hann lét hana heyra, að hermenn 
þrömmuðu upp stigann og inn i salinn; bumbu- 
fllagi fer að dansa fyrir framan rúmið hennar, ölv- 
aður lúðurþeytari fer að rúminu hennar til þess að 
kyssa hana ; hún rekur honum utanundir, og kall- 
ar á sjúkrahússþjóninn sér til hjálpar ; svo er lúð- 
urþeytarinn rekinn burt, og hermennirnir fara leið- 
ar sinnar. Meðan hán var í svœfingardáinu« var 
öllu þessu skotið í hug hennar, og henni fannst 
ekki betur en að allt færi fram/ svo sem nú var 
frá sagt. f>ótt henni opt hafi verið gerðar því am 
likar vithverfingar, fær hún samt ekki varizt þeim. 
f>egar búið var að vekja hana, spurði húnþá, sem 
hjá henni voru, hvort þeir ekki hefði heyrt neitt 
eða séð; og þegar henni er sagt það, aðþettahafi 
allt ekki verið annað en vithverfingar, þá lætur 
hún sér það að vísu skiljast, en heldur þó, að það 
geti ekki verið einberir draumórar; ' svo átakanlegt 
fannst henni allt hafa verið. 

Hjá sumum geta þessar vithverfingar staðið 
lengi. |>annig kom Dr. Bemheim þeirri hugmynd 
inn hjá frú L., sem var kona, er þjáðist af móð- 
ursýki, að hún skyldi sjá andlitsmyndina manns- 
ins síns á veggnum, þegar hún vaknaði. Hún aá 
hana, og það i fullan sólarhring á eptir, þótt hún 
vÍBSÍ af því, að þar væri engin mynd. Yið sömu 

Digitized by VjOOQ lC 



Ð&leidsla og sveingongur. 121 

koniina sagði Dr. B. einu sinni, meðan hún var C 
dái : >|>egar þér vaknið, þá skaluð þér sjá frú B. 
sitja héma á stólnami (en það var önnur kona, frú 
£., er sat á stólnum). Eptir að búið er að vekja. 
hana, sér hún frú B. og fer að tala við hana^ 
Eptir að þœr hafa talað saman stundarkorn^ 
segir Ðr. Bernheim við hana : >Yðar missýnist ;: 
það er ekki hún frú B., heldur h&n frú E.^ sem 
sitar hjá yður>. |>ótt nú frú L. gjörla vissi, að- 
þetta var ekki annað en sjónhverfíngar, gat hún 
þó eigi hrundið þeim af sér; hún þóttist ávallt 
hafa frú B. fyrir augum sér, þangað til að Ðr.. 
Bemheim svœfði hana aptur, og leyfði henni í 
þeirri svœfingunni að sjá frú E. í hennar rétto^^ 
mynd. 

Ótal þessu lík dæmi er hœgt að tina til, og 
sýna þau og sanna öll hið sama, það, að sá, sem 
svœfður er, er fulll^omlega háður vilja dávaldsins^ 
Og dávaldurinn getur ekki að eins haft áhrif á 
vitundarlífíð ; storf hinna vitundarlausu líffæra eru 
og aö nokkru leytí háð vilja dávaldsins. |»ess var 
getið hér aðframan, að það mátti takast að hle^rpa. 
i mann með því að gefa honum hœgðalyf, sem þá 
ekkert var nema ímyndun hans; n& skal segja dæmi, 
æm sýna það, hversu mikil áhrif dávaldurinn get- 
ur haft á blóðrásina : 

A sumum er hœgt að láta hömndið roðna 
fyiir eina saman ímyndun. Dr. Beaunis mælti sva 
fyrir við kvennmann einn, er var í dáleiðslu, að 
þegar hún vaknaði, þá skyldi vera rauður blettur 
á líkama hennar, þar sem hann þá studdi á með. 
fingxinum. Tiu mínútum eptir að hún vaknaði>^ 

Digitized by VjOOQ lC 



122 J. Chriatmas-Dirckinck-Holmfeld : 

Yottaði fyrir roða á þessam tiltekna stað, og roð- 
inn elnaði smátt og smátt, hélt sér svo hér um bil 
ijórðung Btundar, og hvarf svo aptur. 

Pyrir ímyndunina má hleypa upp blöðrumi á 
hörundinu, svo sem fyr er sagt, og sem Pocachon 
lyfsali hefir sýnt og sannað, þar sem hann með 
frímerkjum hleypti upp blöðrum, að ölhi leyti á- 
þekkum þeim, erkomaundan spanskflugum. Hann 
hefir og sýnt það, að menn á líkan hátt geta tálm- 
sð því, að spanskflugnaplástur verki, þegar svæfðum 
manni er skipað að láta hann ekkd hrífa á sig. 

Á þenna hátt má einnig vekja mönnum dreyra. 
|>etta hefir Dr. Bourru sýnt, og hefir hann gert 
tilraunír sínar á hermanni, er var vanýflasjúkur. 
Doctor Bourru svæfði hann, og skipaði honum svo 
þetta : >E1. 4 í kvðld skaltu sofna ; farðu inn í 
herbergi mitt, seztu þar í hægindastól, krosslegðu 
handleggina framan á brjóstinu, og fáðu blóðnasir*. 
Hann gerði allt sem fyrir hann var lagt; að á- 
kveðinni stundu settist hann á stófinn, og fáeinir 
tfropar af blóði dreyrðu út úr vinstri nðsinni á 
honum. Sami læknirinn gerði enn fremur þessa 
Iðlraun. Á svæfðum manni skrifaði hann nafn hans 
4 báða handleggina á honum með sljóva endanum 
á stíl, og skipaði honum seinna part dagdns að 
8ofna og láta sér dreyra út úr handleggjunum, þar 
eem nafnið væri skrífað. Á tilteknum tíma sofnar 
Bvo maðurinn, stafímirkomui Ijós skýrt oggremi- 
lega, dökkrauðir, og bló& fór að vætla út úr þeim 
í smádropum. ^að vottaði vel fyiir rauðu stofuntim 
<eptir S mánuði. 

^essar og margar þvf um líkar tihraunir sýna 

Digitized by VjOOQ lC 



Dáleidsla og syefagoÐgur. 128 

það, að fyrir imyndanina má hafa áhrif á ker-taog- 
amar. En það er ekki nema yið einstökn menn^ 
að þess háttar tilrannir geta tekizt ; þeir era flestiry 
er ekki em viðnrtœkilegir slíknm innblástri. 

^egar raaðir nm þenna innblástnr af hendi ðá» 
Tftldanna, þá er enn eitt atriði ónefnt, sem það 
▼arðar mjðg miklu fyrir lagamenn að hafa kynni 
«f. Dávaldnrinn getnr skipað þeim , sem hann 
svefir, að gera hvaða verk sem vera skal mörgnm 
▼iknm og meira að segja morgnm mánuðnm eptir 
að maðurinn var svœfðnr. Og er auðsœtt, að það 
getur vel komið fyrir, að einhver noti sér þetta 
vald sitt til ilhræða. Sá, sem svœfður er, og sem 
engan gmn hefir á því, er fram fer meðan hann 
er i dáinu, er sifellt á valdi dávaidsins ; viljalaust 
og ósjtifrátt framkvœmir hann allt það, sem hon- 
um var boðið, meðan hann var svœfðnr. Menn 
hafa moig dœmi þessa. Hér skal að eins segja 
frá einu, er Liégeois, kennari við IðgfraBðingaskM- 
ann i Nancy, fyrir skemmstu hefir birt; en þessi 
liiégeois er maður, sem mjög svo hefir unnið að 
þvi, að vekja athygli lögfrœðinga á hœttum þeim, 
er gœti staðið af dáleiðslunum. í d»minu, sem 
hann segir frá, er verkið framið réttum 365 dðgum 
eptír að það var skipað. Árið 1885, tólfta dag 
októbermánaðar kl. 9, var skipunin gefin ungum 
manni, P. N.» eropt áður hafði verið svœfður. Bá 
sem tilraunina^ gerði, lét ekkert kvisast um það^ 
sem i ráði var, pg maðurinn, sem tilraunin var 
gerð á, hafði engan gmn á þvi» sem fram áttí að 
fara. f>að sem honum var blásið i brjóst að gera^ 
var þetta : tj^nna dag (12. okt.), að rétttt ári Iiðnu» 

Digitized by VjOOQ lC 



124 J. Ghristmas-Dirckinck-Holmfeld. 

skuluö þér fara til hans Dr. liébeaults í Nancy. 
^r skulað segja honum, að þér séuð orðinn al* 
bata i augunum, og að þér séuð nú kominn til að 
þakka honum íyrir hjálpina. |>egar þér hafið gert 
það, skuluð þér sjá hund og apa koma inn i her- 
bergið. Apinn situr upp á bakinu á hundinum, og 
hefír þar alls konar skrípalæti, sem yður þykir 
mikil skemmtun að. Fimm minútum siðar sjáið 
þér Zigena koma inn i stofuna með taminn bjöm 
með sér ; Zigeni þessi er að barma sér yfír þyí, 
að apinn hans og hundurinn hans hafí strokið fri 
sér, og verður nú ofboð feginn þvi að fínna þá þar 
aptur; og i þakklætisskyni lætur hann svo bjöm- 
inn sinn — það er grár amerikanskur björn— danza 
fyrir yður. |>egar hann ætlar að fara út, skuluð þér 
biðja Dr. Liébeault um 10 sentíma, og þá skuluð þér 
gefa manninumi. 

Tólfta okt. 1886 kl. 10 kom þessi ungi maður 
inn til Dr. liébeaults i stofuna, þar sem hann var 
vanur að eiga tal við menn þá, er leituðu ráða tii 
hans, og þakkaði honum fyrir það, hvað honum 
hefði tekizt vel við augun i sér. Svo fór allt ann- 
að fram, eins og áður hafði verið ráð fyrir gert» 
Hann sá apann og hundinn koma inn og henti 
gaman af látum þeirra ; hann átti tal við Zigenana 
og endaði á þvi, að biðja Dr. Liébeault am 10 sen- 
tíma, sem hann svo gaf manninum. |>egar svo 
allar þessar sjónhverfingar voru um götur gengnar og 
jnaðurinn var vaknaður, þá renndi hann engan gnm 
i neitt af því, sem fram hafði farið. Hann kvartaði 
i^ eins um þaö, að hann fyndi til einhvers slens. 

^að ur aö öUum jafnaði vant að vera svoi að 

Digitized by VjOOQ lC 



Dlileídsla og syefngöngar. 126 

þeír sem svœíðir em, gleyma öllu Bem fram tet 
meðan þeir era i dáleiðslanni. En þá, sem nokk- 
uð muna til BÍn, er ávallt hœgt að fá til* þess að 
gleyma öllu ; til þess þarf ekki annað en að dá- 
Taldurinn bjóði þeim að gleyma öUu, sem fram fer. 
En þeir muna eptir ðUu, þegar þeir eru avœfðir 
aptur. |>annig var það og um þenna mann, er 
Liégeois háskólakennari gerðí tilraunirnar með. 
Eptir að sjónhverfingamar voru liðnar frá honum, 
var hann aptur svœfður, og þá var hann spurður, 
hvers vegna hann heíði komið einmitt þann dag* 
inn, og sagði hann þá, að hann* hefði komið af 
þvít að Liégeois hefði boðið sér það ; en að hann 
hefði komið einni stundu seinna en fyrir var mœlt, 
af því hann hefði tekið rangt eptir því, sem sér hefði 
verið sagt. |>egar hann svo aptur var vakinn, hafðí 
hann gleymt öllu. 

Hjá sumum mönnum (móðursjúkum og van- 
ýflasjúkum) hvessast og skýrast líkamsvitin svo, aö 
furðu gegnir, meðan þeir em í svæfíngardáinu. 
Braid he£ir nákvœmlega rannsakað margt, er að 
þessu lýtur, og hefír hann orðið þess áskynja, að 
á stöku mönnum af þeim, sem hann hefír haft 
nndir hendi, hefír he^rmin verið tólffalt nœmari en 
þeir áttu að sér. Ilmanin verður og opt margfalt 
nœmari ; þannig kenndi kona ein, er var í svæfíngar- 
dái, þef sins af rós, er var haldið á6 fetum f rá henni» 
og gekk á þefínn. Tilfínningin getur orðið svo 
næm, að þeir, sem svæfðir em, verða þess varir» 
hvað litið sem við þá er komið; menn kenna þá 
og hita og kulda miklu tilfínnanlegar en vant er. 

Ðr. Azam hefir einnig fœrt sönnor á, að þessu 

Digitized by VjOOQ lC 



186 J. Ghristmas-Ðirckinck-Holmfeld: 

er þaQnig háttað. Hann kemnr með dœmi upp & 
það, að heyrnin getur verið 8vo nœm, að sá, seni 
Bvœfðor er, getar heyrt samtal manna, þótt þeir 
8é á öðru gólfi fyrir neðan hann, og hann heyrir 
tifið í vasaúri, þótt það aé 8 metr frá honmn. 
Hmanin verður allt eins nœm, eins og hjá dýram. 
Sá, sem svœfðor er, kennir þefsins af ilmefnnm í 
fotum löngn eptir það að sá þefor er að fallu 
horfinn þeim, sem era eins og þeir eiga að sór að 
vera. Sama er um það, að þeir verða miklum mun 
luragðvísari ; en þó er það einkanlega tilfinningin 
fyrir mismun hita og kulda, og svo vöðvatilfinn- 
ingia, er verður svo miklu næmari» að undrum má 
sæta. Ef haldið er einhverju köldu eða þá heitu, 
t. a. m. heitrí hendi svo sem hálfa alin frá þeim, 
sem tikaunirnar eru gerðar á, þáhefír hann óöara 
orð á þyi, að hann kenni kulda eða þá hita, og 
það svo mjög, að hann þarf að kvdnka sér víð. 
Yöðvatilfinningin verður svo nœm, að þeir, sem 
svæfðir eru, geta gert þau verk, sem eru gagn- 
merkileg. f»annig geta þeir skrifað fullum fetmn» 
þótt haldið só bók eða einhverju þar á borð við á 
milli andlitsins á þeim og pappírsins ; og þeir geta 
þrætt nál, þótt bók sé haldið fyrír augun á þeim, 
og þeir geta hæglega farið allra sinna ferða innan 
um herbergi, sem er fullt af ýmsum innanstokksmon^ 
um, þótt bundið sé fyrir augun á þeim, og getur þá 
ekkert annað verið» sem ver þá því að þeírreki sig 
á, nema vöövatilfinningin. 

|«im merkilega fyrirburð, sem dávaldamir kalla 
hinn seguhnagnskynjaða aðdrátt» hafa menn leít-' 
ait viö að gera sér grein fyrir i þann hitt, aö 

Digitized by VjOOQ lC 



Dáleidsla og SYeíngongur. 127 

það yœri tilfinningiii, komin á hæsta stig nœmleik-^ 
ans. SnsQÍr menn, sem eru í dáleiðslu, eins og^ 
dragast að dávaldinum, þegar hann hefir svæft þi 
með því að koma við hvirfilinn á þeim. |>eirmega. 
ekM yið hann skilja, þeir elta hann hvar sem hann 
fer, og exu ekki í rónni, ef hann felur sig fyrir 
þeim. En þeim verður undir eins hughœgra, þeg- 
ar dávaldurínn lætur þá aptur sjá sig. £f maður 
hefir komið svæfingardáinu á manninn með þvi a& 
koma við þenna segulmagnspunkt með einhverjum 
blut, þá verður aðdrátturinn enginn, en óðara en 
sá, sem svæfðurer, er snertur aí einhverjum manni, 
sem þar er nœrstaddur, og má á sama standá 
hver það er, þá verður vart við aðdráttinn. |>eg- 
ar tveir menn þannig snerta þann, sem svæfður 
er, verður aðdráttunnn tvöfaldur; hann reynir a& 
elta báða, og reynir allt hvað hann getur að halda 
i hemilinn á þeim. 

Bicher veittí eptirtekt eínni svæfðri konu, er 
hafði syo næma hörundstilfinningu, að frábært mátti 
telja. Hvað lítill súgur sem var, og það þó hann 
væri mörg metr frá henni, kenndi hún ónota af 
bonum og fór að skjálfa af kulda; hún gat þekkt 
að ýmsa menn að eins með þvi að taka á fötunum 
þeirra, og skeikaði aldrei með það. 

i lækna- <^ sálarfræðingaf jelaginu i Farís hefir 
Dr. Taguet gefið akýrslu um sjúkling einn, er 
svæfður haSSi verið og við það fengið sjónina frá- 
bsrlega hvassa ogihnan aðþvi skapi nœma. Hér 
er þTÍ líkaat sem menn beyri sagt frá þeim, er sjá. 
f gegnum holt og hæöir. Sjúklingurinni semhann 
segir frá, er stúlka, er allt í frá bamæsku hafði 

Digitized by VjOOQ lC 



128 J. Christmas-Ðirckinck-Holmfeld: 

haft glögg merki þess, að hún mundi vera móðar- 
'sjúk. |>egar hún var 19 vetra gömal, fékk hún 
móðursýkiskyDJiið brotfallsflog. Eptir margar á- 
Tangurslausar tilrauDÍr tókst Dr. Taguet loksins 
"a& svæfa haua, og þá tók haDQ eptir þeim merld- 
legu breytÍDgum á bjód heuDar og ilmau, er nú 
«kal greÍDa. 

XJm BJÓDÍua skýrir haDD þaDDÍg frá. 

MeðaD Noélia (Natalía) var í fasta dái, sem 
hægt var að koma heoDÍ í með því að styðja fast 
^ hvirfílÍDD á heuDÍ, setti eg Dokkra bletti á aDd- 
litið á heDDÍ, suma með ritblýi, suma með bleki ; 
Toru sumir skýrir, sumir tæpast sjáaulegir. Siðan 
lét eg pappírsspjald fram uudaD aDdlitÍDU á henDÍy 
og kom heuDÍ úr dáÍQU á leiðslustigið. Óðara en 
heDDÍ varð litið á pappírsspjaldið, fór hÚD að furða 
sig á þvi, að hÚQ skyldi vera svo óhreÍQ i framan, 
og fór hÚQ að þurka af sér blettiua hverQ eptir 
UQQaQ, og hafði hÚQ pappirsspjaldið fyrir skuggsjá. 
HÚQ tók ekki eptir þeim blettum, sem ekki bein- 
lÍQÍs apturköstuðust úr skuggsjáQQÍ, Qema hÚD væri 
hækkuð eða lækkuð hœfílega. Eg hélt qú ýmsum 
hlutum i lausu lopti fyrir ofau höfuðið á henui, 
^ða fyrir aptaQ það, eu þó svo að þeir hefðu hlotið 
að sjást á spjaldÍQu, hefði spjaldið veríð skuggsjá, 
meðed auQars hríQg^ úrí, peQÍQg. Húq tók brátt 
eptir þeim, lýsti þeim að lit og löguD. ]^ó var á- 
vallt eÍDS og hÚD hvikaði við, og vœrí að glöggva 
sig á þvi, hvað hvað eiua vœrí ; eg hafði t. a. m. 
fljótlega skipti á úrí og 10 seQtima peQÍQg; þá var 
hÚQ stuQdarkorQ að reyua til að segja, hvað klukk- 



dbyGoogle 



Dáleidsla og sTefagöngur. 129 

an yœri, þangað til hÚD loksins lagði : Úríð er nú 
horfið, nú sé eg 10 sentíma. 

Hún hafði stöðugt angun á skuggsjánni sinni ; 
þá gerði eg það, að eg staðDæmdist að baki henni, 
þannig, að höfuðið á mjer skyggðist á spjaldinu. 
Húu kastaði óðara á mig kveðju, og fór að tala 
við mig. Fjórír eða 5 menn, sem voru henni al- 
▼eg ókunnugir, gengu svo hver á eptir öðrum bak 
við rúmið hennar ; hún sagði sítt um hvem þeirra; 
einn þeirra kvað hún ungan, annan gamlan, enn 
einn svartskeggjaðan, annan hvítskeggjaðan ; hún 
tók eptir hvað litið sem þeir hreifðu sig. Einn 
þeirra tók upp vindil, og bar sig til eins og hann 
ætlaði að fara að kveykja í honum ; víð hann sagði 
hún : Eeilið þér yður ekki. Einn signdi sig , og 
óðara sagði hún : |>essi maður er vel kristinn. 
Siðan kom eg pappirsmiða» sem á var skrifað : »Eg 
er djö{ullinn», fyrír ofan höfuðið á henni. Óðara 
en bún tók eptir því (í skuggsjánni sinni), fór hún 
að signa sig, og allir tilburðir hennar báru þess 
Ijósan vott, að hún vœrí mjög hrædd, en ótti sá 
sneríst i fögnuð, þegar eg hafði miðaskipti og 
kom með annan, sem á var skrífað: »Eg er góður 
guði. 

Að því er snerti næmleik ilmanar hennar, uxött 
menn þess vísari, er nú skal greina. 

Nataliu var á sama hátt og fyr segir 
komið í dáleiðslu, og að því búnu lét eg hana 
festa augastaö á heimsóknarmiða, sem eg þvi næst 
reií i sundur í stykki, sem eg vissi hvað mörg 
voru. Bvo lét eg halda henni i rúminu, en fór 
Iðunn* VIL 9 

Digitized by VjOOQ lC 



Í30 J. Christmas-Dirckinck-Holmfeld: 

sjálfur inn í herbergi við hliðina á herbergi því, er 
hún lá í, og þar faldi eg pappírstætlumar á ýms- 
um stöðum, undir ábreiðu, í jurtapottum, ofn- 
inum, í vösum ýmsra manna, sem þar voru ínni, 
og fór svo til sjúklingsins með seinustu tætluna af 
heimsóknarmiðanum, og fékk henni hana. Natalía 
þefaði hvað eptir annað af bréftætlunni, hvikaði 
við rétt sem snögg\ ast, en snaraðist svo inn í hitt 
herbergið, og viðraði þar í allar áttir eins og hund- 
ur ; allt í einu staðnæmist hiin, viðrar aptur, og 
eptir nokkurt hvik ratar hún á fyrstu tætluna, og 
æpir upp yfir sig af fögnuði ; hún fer svo sem ekk- 
ert sé um að vera fram hjá hlutum og mönnum, 
sem ekki hafa fólgíð það sem hún er að leita að; 
hún staðnæmist aptur hjá öðrum, og linnir ekki 
látum fyr en henni eru fengnar tætlurnar. 

fegar hún á þennan hátt hefir fundið talsvert 
margar tætlur af heimsóknarmiðanum, þá fer hún 
að reyna að setja miðann saman aptur. Hún telar, 
leggur tölu þess, sem fundið er, saman við það sem 
ófundið er, og kemst meðþví að því, hvað margar 
tætlurnar höfðu orðið, en það vissi enginn nema 
eg einn. |>etta tekst samt ekki eins vel, þegar 
miðinn hefir verið rifinn sundur svo, að hún hefir 
fengið að horfa á það ; þá skjátlast henni stund- 
um í því að telja tætlurnar saman. Leitin að sein- 
uBtu tætlunum tekst ekki heldur eins vel. ]^að 
ber opt við, að henni villast vegir að þvi semhún 
er að leita að; hún snýr opt tvisvar eða þrisvar að 
sama stað og því um likt. Henni tekst því betur 
sem miðanum hefir verið skipt í færri stykki. 

Meðan hún er að leggjasaman miðatætlarnar, 

Digitized by VjOOQ lC 



Dáleiðsla og svefngðngur. ISl 

bind eg fyrír augun á henni ; hún heldur eigi að 
síður áfram, og tekst henni að leggja hverja tœtlu 
á sinn rétta stað með því að smáþreifa fyrir sér. 
Meðan hún er þannig, að bundið er*fyrir augun á 
henni, gef eg einum af þeim, sem víð eru staddir, 
bendingu um, að hann skuli taka eina eða fieiri 
af tætlunum. Við það verður bún brátt óróleg og 
þykir fyrir. Hún fer að leggja miðann aptur sam- 
an, og allt í einu verður hún á svipinn eins og 
hún sé orðin óð; hún rýkur eins og flagð A þann^ 
sem tekið hefir miðatætlurnar, og er þangað til að 
orga og lemja hann, að hún nær aptur í þær. Bf 
hann hefir farið út úr herberginu, þá rekur him 
spor hans, þangað til hún finnur hann, og er þa& 
ilmanin, sem ávallt leiðbeinir henni. 

Onnur tilraun var í því fólgin, að eg lagði á 
rúmið hjá henni ýmsa muni, glófa, lykla, vasabók^ 
peninga, sem sitt átti hver þeirra manna, sem við- 
voru staddir, og bað hana svo að afhenda hverjum 
Bitt. Hún þefaði nú af hverjom fyrir sig, stóð við- 
frammi fyrir hverjum einum, og þefaði af honum^ 
og afhentí hverjum sitt, svo að ekki bar út af. 
Ef þeir voru ekki allir viðstaddir, er munina áttu^ 
þá geymdi hún þá, þangað til eígendurnir komu^ 
Stundum tókst þetta ekki allt af eins vel fyrir 
benni ; því það bar við, áð hún geymdi muni, þótt 
eigendumir væri viðstaddir ; og ef það var margt^ 
Bem hún átti að standa skil á, þá kom það einnig 
fyrir, að hún fór eigenda viUt. f>ví betur sera 
hún þekkti þá, sem við var aö eiga, því betur 
tókust tilraunimar, sem ekki mátta standa ot 

Digitized by VjOOQ lC 



138 J. Christmas-Dirckinck-Holtnfeld: 

lengi, því að hál£ri standu liðinni vaFÖ hún jafn- 
•tiðarlegast þreytt ; hún fékk svimaköst og henni 
varð óglatt. 

|»egar hún er vakin, þá man hún ekki neitt 
•eptir tihaunnm þeim, sem gerðar hafa verið með 
hana. 

|»að er, ef til viU, rétt að geta þess, að til- 
raunir þær, er hér hefir verið frá sagt, og sem 
margsinnis hafa verið geiðar, og ávallt farið svo, 
-sem nú hefír verið sagt, hafa farið fram í viðar- 
TÍst margra skilrikra votta, svo að ekki er haegt 
•að efa það, að hér sé rétt frá sagt. 

Til þessara svœfíngardás-fyrirhurða eru menn 
Tanir að telja enn einn fyrirburð, sem menn alls 
ekkert skilja i, og sem kalla mætti œðisbrigði. Að 
svæfðir menn geti orðið sem allt aðrir menn, bragð- 
ið œði sinu, fyrir því er hversdagsleg reynsla, sem 
hægt er að verða var við hjá flestum mönnum, 
jþegar menn, meðan þeir eru í svæfíngardáiau, 
koma þeirri hugmynd inn hjá þeim, að þeir sé 
'Orðnir allt aðrir en þeir eru ; . en þetta, sem hér 
ræðir um, er svo lagað, að á stöku mönnum vak- 
^di verða þau æðisbrigði, að þeir alveg að raana- 
lausu eins og ummyndast í annan mann, er gjör- 
«amlega hefír týnt allri hugmynd og öllu minni um 
fiína fyrri tilveru. ^egar þetta kast er um liðið, 
•en það getur varað naislengi — stundum svo mán- 
uðum ekiptir — þá verður maðurinn aptur eins og 
hskxm áður átti að sér, og þá man hann heldur ekki 
XQÍnnstu vitund ^tir því, hvaö hann hefir aðhafzt 
i kastínu, |»að, sem einkennir þeasi köst, er ekkí 
•að eins þetta minnisleysí um hið fyrra lif, beldur 

Digitized by VjOOQ lC 



Dáleidsla og syefngongur. 183 

tekor skapferli og hugsunarháttnr mannsins opt 
ÍQllkotnnum stakkaskiptum meðan á kastinu stendur. 

Hið bezt þekkta dæmi upp á slík œðisbrígði,. 
er frakknesk kona, er heitir Félida X.; Dr. Azam 
hefír í mörg ár nákvæmlega kynnt sér alla sögui 
veikinda hennar, og veitt þeim gaumgœfilega 
eptirtekt, og það er þessi Dr. Azam, er hefír þa& 
til síns ágætis, að hafa orðið fyrstur manna til 
þess að veita eptirtekt þessum gagnmerkilegu til* 
fellum. 

Félida X. er fœdd 1848 í Bordeaux; foreldrar 
hennar voru heilsugóðir ; sjálf var hún heilsuhraust^ 
þangað til hún var komin á 13. ár; þá fór að 
brydda á móðursýki í henni. Hún fékk ýms köst 
í taugarnar, verkjaflog, blóð gekk upp úr lung- 
unum á henui, án þess að lungun værí að neinu 
leyti veikluð. {>egar hún var á 14. árínu, byrjuðu 
í henni köst þau, sem hér ræðir um. 

Stundum alveg upp úr þurru, stundum eptir 
einhverja geðshræríngu fann hún allt í einu til 
fiársauka i báðum gagnaugunum, og steinsofDaði 
bráðlega á eptir. í þessum svefni var hún nokkr- 
ar mínútur, og svo opnaði hin sjálfkrafa augun, 
virtist vera vakandi, og var nú með sínu ððru 
ftði, og skal síðar lýsa því. Með því var hán eína 
eða tvær stundir, og vaknaði svo aptur eins og hún 
átti að sér. 

|>es8i köst komu að henni fimmta eða sétta 
hvern dag, og meðan þau stóðu yfir, hagaði hún 
8ér svo, að þeir, sem með henni voru, álitu han& 
brjálaða. 

Árið eptir urðu kðstin tíðari» og móðursýkis*^ 

Digitized by VjOOQ lC 



184 J. Christmas^Dírckiuck-Holmfeld: 

aðkenDÍngarnar ákafari. |>á fyrst vatð það, að 
Dr. Azam fékk tækifæri til þess að kynna sér hagi 
sjúklingsins, og upp frá því fram á þenna dag hefír 
hann lengst af átt kost á að veita lífi hennar ept- 
irtekt, og gert það nákvæmlega. |>egar Félida er 
«ins og hún á að sér, þá er hún þegjandaleg og 
fáskiptin, er þá si og æ að hugsa um veikindi sin, 
og svarar önuglega því sem hún er spurð að. 
f>egar köstin koma, . fínnur hún allt í einu til mik- 
ils sársauka i gagnaugunum ; höfuð hennar hnigur 
Diður á brjóstið, og hún virðist vera steinsofandi. 
Ekkert megnar að vekja hana af þessum svefni ; 
hún er alveg tilfinningarlaus og heyrir ekkert, sem 
Tið hana er mœlt. |>essi svefn stendur yfír svo sem 
tvær mínútur, og svo vaknar hún eins og allur ann- 
«r maður. Hún kastar brosandi kveðju á þá, sem 
¥ið eru staddir; þar sem hún áður var þegjandaleg 
og stúrin, er hún nú glaðleg og f jörleg. Hún gengur 
með. kappi að öUu sem gera þarf heima fyrir; henni 
•er ánaDgja að allri vinnu, og hún kennir ekki neinna 
8Ínni fyrri meina. 

Á þessu skeiði æfi hennar varaði þetta ástand 
hennar tvær stundir, og man hún þá allt, sem 
íram hefir farið, meðan hún er eins og hún á að 
«ér, og eins það, sem gerzt hefir í fyrri köstunum. 
JBn þegar kastið er um Hðið, og hún aptur er kom- 
in í sitt upphaflega ástand, þá hefir hún gleymt 
•ollu þvi, sem hún hefír aðhafzt meðan á kastínu 
fltendur. £>egar kastið líður af henni, fer allt á 
«ömu leið og þegar kastið byrjar. Hún sofnar 
«ívo sem í 2 minútur, og vaknar svo aptur dapur- 
leg, og með sioum vanameinum. Hún reanireng- 

Digitized by VjOOQ lC 



Ðáleidsla og svefngöngur. 135 

an gran í, hvað gerzt hefir þessar síðustu tvær 
stundir, en hún man gjörla eptir því, sem gjörzt 
hefir á hennar fyrri œfi utan kastanna. Eélida er 
að þessu leyti ólik öðrum »tvímenningi», er ame- 
ríkskur læknir, er Mac-Nish heitir» hefir sagt frá 
fyrir hér um bil 50 árum. 

Sjúklingurinn hans gleymdi, meðan á köstun- 
um stóð, — en þau stóðu mánuðum saman — öUa 
þvi, er hún hafði numið á siuni fyrri œfi : lestri, 
skript, söng o. s. frv., og varð að setjast við að læra 
á nýja leik, þangað til hún raknaði við aptur» og 
var þá eins og hún átti að sér. 

]^að er merkilegt við þessa Félida, er Dr. 
Azam segir frá, að hennar annað ástand hefir orðið 
tiðara og tíðara, eptir þvi sem hún hefir elzt, og 
varað æ lengur og lengur. |>egar hún hafði fimm 
um tvítugt, var hér um bil jafnskipt milli beggja á- 
standa hennar, en nú sem stendur er þckð ekki 
nema þriðjungur af æfi hennar, sem hún lifir í 
sÍDu upphaflega ástandi; hina 2 þriðjungana er 
hán i síðara ástandinu. Svefninn millí kastanna 
er nú einnig miklu styttri, svo að henni tek^t það 
jafnaðarlega, að láta þá, sem við eru staddir, ekki 
verða neins vara. |>að er enn sem fyr, að þegar 
hún er eins og hún á að sér, þá hefir hán gleymt 
oUu, sem gerzt hefir á fyrri œfi sinni. ^essi minn- 
ismissir var svo algerr, að hún mundi ekki vitund 
eptir því, þegar hún varð eins og hún átti að sér, 
hvað gerzt hafði i einu kastinu, sem hún fókk um 
tvítugsaldur; þá hafði unnusti hennar gert hana 
bamshafandi, og átti hún, þegar kastið leið af henni» 
^mögUlegt með að.skilja í því, að.hún gæti.verið 

Digitized by VjOOQ lC 



186 J. Christmas-Dirckinck-Holmfeld: 

orðÍD vanfær, þangað til ein vinkona hennar sagði 
hettni, hvernig á öUu stóð, en heldur fruntalega, svó 
að hún fékk áköf móðursýkisflog. 

Dr. Bourru og Bttrot hafa fyrir skemmstu birt 
eitt tilfelli af æðisbrigðum, er þeir hafa átt kost 4 
að athuga. Sjúklingur þeirra hefír 6 hamskipt- 
in, og hefir hann í þeim gleymt öUu því, er gerzt 
hefir á hans fyrri æfi utan þess ástands, sem hann 
þann og þann svípinn er í. Oeðslag hans breytist 
algjörlega eptir ástandinu, og, það sem er fullt eins 
undarlegt, eínnig heilsufar hans. Á einu skeiði 
æfi hans varð hann snögglega máttlaus í báðnm 
fótum upp úr hræðslu. |>etta máttleysi leið írá 
eptir nokkra mánuði, en hvert skiptí, sem hann 
síðar á æfi sinni kemst aptur á það skeiðið, sem 
hann fékk máttleysið í, verður hann aptur mátt- 
laus í fótunum. ^ Meðan hann var með máttleys- 
inu, lærði hann skraddaraiðn , en henni hefír 
hánn alveg týnt niður á hinum skeiðum tilveru 
sinnar. 

Enskir og ameríkskir læknar hafa og skýrt £rá 
áþekkum tilfellum. 



11. 

Saga svæfinganna. — ^Mikilhæfi þeirra til lækn* 

inga. — Hættan vi& þvi, að þeim kunni 

aÓ verÖa misbeitt. — ^Ymsar skoðanir 

á eðli þeirra. 



Svœfingarnar eru sjálfsagt œfa-gamlar. A. Sín* 

Digitized by VjOOQ lC 



Ð&leidsla og svefngöngur. 187 

landi og Indlandi hafa prestar þekkt til svœfíng* 
acna og haft þær um hönd svo þúsund árum skiptirt 
œtla má, að hofgyðjur grísku véfréttanna hafí veri& 
í svæfíngarleiðslu, þegar þær birtu spár sínar um 
óorðna hluti. Munkarnir á Aþoshöfða svæfðu sjálfa 
8ig með þvi að einblína á naflann á sér; mikið af 
seið og göldrum miðaldanna mun og eiga rót sína 
að rekja til svæfínga, og á likan hátt mun og vafa- 
laust mega telja það vist, að lækníngar þær, er 
áður voru taldar með jarteiknum, hafi, svo sem síð* 
ar mun sýnt verða, verið framdar fyrir innblástur 
dávaldsins á mönnum, sem hann hafði svæft meira. 
eða minna. |>að er sjálfsagt yfírsjón læknanna^ 
að þeir ekki fyr en nú á síðuátu árum hafa fari& 
að nota svæfíngarnar til lækninga. f>að hefir lengi 
brunnið við hjá þeim, er lagt hafa stund á reynslu- 
vísindin, að þá hefir eins og stuggað við öllu því^ 
er þeir ekki gátu eius og tekið og þreifað á, ekki 
sízt, ef á þvi var einhver dularblær, og svona hefir 
læknunum farizt með svæfíngarnar; en með því 
hafa þeir misst afbragðs læknismeöal, sem þeir 
hafa látið skottulœkna og svikara búa að i næði, 
og haía læknar á þann hátt skaðað bæði sjálfa sig 
og sjúklinga sina, er opt hafa sárlega goldið af- 
skiptaleysis þeirra — ; þvi nú þykír það fullreynt^# 
að svæfíngamar eru einkar mikilvægt meðal til 
lækninga, og það þvi fremur sem þeim má koma. 
Yið i kviUum, ðem annars ekki láta undan neinum 
lœkna-aðgjörðum, þar sem þœr hafa haft hinn bezsta 
árangur. Sem betur fer, þáeru nú orðin fullkom- 
in umskipti á þessu, og lœknar era nú þegar vel 



dbyGoogle 



188 J. Ghristmas-Ðirckinck-Holmfeld. 

4 veg komnir með að draga úr höndum skottu- 
lækna það sem þeir áður höfðu sleppt við þá. 

SkrummikiU skottulæknir einn, er Mesmer hét, 
«em var uppi um miðbik 18. aldar, hefir það til 
Bins ágætis, að hann varð til þess, að menn á 
^einni öldum fóru almennt að sinna svæfingam, 
þvi hann gerði tákn og stórmerki í lækningum á 
sjúklingum, sem hann þóttist segulmagna, og græddi 
4 þeim of fjár. |>að er hér óskylt að fara að segja 
sögu Mesmers. Margir munu hafa heyrt sagt frá 
lækninga-aðferð hans. Hann lét sjúklingana sítja 
þegjandi kring um stór keröld. Hinn segulmagn- 
^a vökva, er Mesmer þóttist hafa, lagði frá hoa- 
um í keraldið og A: því aptur til sjúklinganna. 
J>egar þeir höfðu setið fyrir um stund, fengu þeir 
sinakippi eða féllu í dá. Stundum urðu köstin, 
«em sjúklingarnir fengu, æði svæsin, og avo fór 
•að lokum , að Mesmer voru bannaðar þessar 
«Betur». 

Mesmer fékk marga fylgismenn, og má telja 
iielztan markgreifann af Puységur. Hann »8egal- 
magnaðii menn með því að leggja hendur yfir þá^ 
«ða þá með glerstöngum, eða með »segulmögnuðam 
viðii. Á þenna hátt tókst honum að svæía sjúk- 
linga Bina ; og honum tókst vel að lækna marga. 
Æju á stjórnarbyltingarárunum og styrjaldaráram 
keisararíkisins frakkneska hœttu menn að sinna 
þessu »dýrasegulmagni», því það nafn var svæfiiig- 
unum enn gefið. |>að var ekki fyr en á áranam 
frá 1820 til 1830, að menn fóru a^tur að gefa 
{>eim gaum; og þá voru það mikilhœfir menn, t. 



dbyGoogle 



Dáleidsla og svefQgongur. 139 

a. m. Dupotet og Husson, er leiddu athygli almenn- 
ÍDgs að þessum fyrirburðum. 

Frakkneska visinda-akademíið setti árið 1825 
nefnd eptir áskorun frá Dr. Foissac til þess að 
rannsaka þessar svoköUuðu »segulmagnanir» og 
svæfíngar. Dr. Husson samdi skýrsluna um að- 
gjörðir nefndarinnar, og var hún lesin upp í aka- 
demíinu 6 árum eptir að nefndin var sett. í sögu- 
legu tilliti er skýrsla þessi gagnmerkileg, því að 
ályktanir þær, er nefndin dró af rannsóknum sínum, 
koma i mörgum greinum heim við það, sem allir 
nú eru samdóma um. 

Mikilvægustu ályktaratriðín , er tekin voru 
fram i skýrslu þessari» voru þau er nú skalsegja. 

Segulmagnarinn verkar á sjáklinginn með því 
að snerta hann með fingrunum, með því að núa 
hann, eða með einhverjum tilteknum hreyfingum, 
er hann hefír í frammi skammt frá likama sjúk- 
lingsins. Yerkanin kemur i Ijós eptir skemmri 
eða lengri tíma (eina mínútu til hálfrar stundar). 

|>egar einhver sjúklingur hefír einu sinniverið 
seguhnagnaður, þá þarf seinna meir ekki ávallt að 
koma við hann eða þvi um likt, til þess að segul- 
magna hann ; þá þarf opt ekki annað eu að segul- 
ma^arínn liti á hann eða skipi honum að falla 
í dá. 

Á þeim, sem svæfðir eru, verða ýmsar merki- 
legar breytingar, bæði að þvi er snertir skarpleik 
líkamsvita þeirra og skilnings, t. a. m.: 

a) Sumir heyra að eins rödd »segulmagnarans»» 
þótt margir menn sé að tala saman umhverfís þ&^ 
og jafnaðarlegast er það, að þeir taka ekki eptir 

Digitized by VjOOQ lC 



140 J. Christmas-Dirckinck-Holmfeld: 

því, sem íram fer i kring um þá. Meira að segja, 
margir þeirra heyra ekki, hvað mikiU skarkali sem 
gerður er rétt við eyrun á þeim. 

b) f)eir hafa augun aptur; það er mjög erfitt að 
opna á þeim augnalokin, og þeir ranghvolfa augun- 
um upp á við. 

c) Stundum virðist ilmanin þeim alveg gengin. 
|>að má láta þá anda að sér ammonlaki, án þess 
að þeim verði neitt ónotalega við, meira að segja, 
þeir virðast ekki hafa neitt veður af því. Stund- 
um aptur á móti er allt annað efst á borði ; ilman 
þeirra er þá svo nœm, að þeir viðra það, sem er 
mjög þeflítið. 

d) Flestir þeirra, er svæfðir voru til reynslu, 
voru alveg tilfinningarlausir. f>eir finna ekkert til 
þess, þótt þeir sé klipnir eða stungnir með nál. 
Einn kvennmaður var svo gjörsamlega tilfinningar- 
laus, að það tókst að skera hana til lækninga 
miklu skursli, án þess að hún brygði svip, eða 
aöðasláttur eða andardráttur breyttist á nokkurn 
hátt. 

|>egar sjúklingarnir hafa verið vaktir, þá hafa 
þeir verið algjörlega búnir að gleyma öllu því, er 
!ram fór, meðan þeir voru svæfðir. 

Að því er snertir það atriði, hvað mikils virði 
segulmögnunin kunni að vera sem lækningarmeð- 
al, þá er ekki hægt að segja neitt ákveðið um það, 
fyr en búið er að reyna hana á miklum fjölda af 
Bjúklingum. Nefndin lætur því við það lenda, aö 
fikýra frá hinum einstöku tilfellum, er hún hefír átt 
koBt á að ðjá, en lœtur sér ekki til hugar koma 
aö draga dœnli saman af þeim. 

Digitized by VjOOQ lC 



Dáleidsla og svefngöngur. 141 

Sumir hinna ségulmögnuðu sjúklinga hafa alls 
eÍDskis bata kennt. Sumum befir fundizt sér batna 
til muna. |>annig eru bjá einum alveg borfnir 
verkir, er bann lengi befir þjáðzt af; »í annan befir 
færzt máttur; á binum þriðja befir það tekizt, að 
spoma mánuðum saman við brottfallssýkisköstum ; 
f jórði sjúklingurinn fékk fuUkomna bót á langvinnu 
máttleysi». 

Akademíið þorði ekki að láta prenta skýrslu 
Dr. Hussons, og Husson blaut að sætta sig við 
það, að vera ábtinn auðtrúa fáráður, er befði látið 
lævisa segulmagnara blekkja sig. 

|>egarlSnglendingurínn James Braid kemur til 
8ögunnar» má svo að orði kveða^ að ný öld renni 
npp i sögu þessarar fræðigreinar, og það má með 
sanni segja, að í raun réttri er það bann, erfyrst- 
ur byrjaði að rannsaka svœfingarnar á visindaleg- 
an bátt. Svo sem fyr er um getið, sannaði Braid 
það, að ekki er til þessi svo kallaði »segulmagns- 
vökvi», og að dávaldurínn er ekki gæddur neinu 
sérstöku kraptaláni. Svæfingarástandið (mókið, 
dáið eða leiðslan), og allir þeir fyrírburðir, er því 
eru samfara, á upptök sín eingöngu i huga þess 
manns, sem svæfður er; og í taugakerfi þess, sem 
svæfður er, bljóta menn að leita að skýríngunni á 
hinum mismunandi fyrírburðum. |>að er bœgt að 
svæfa eingöngu með því, að láta manninn blína á 
eitthvað gljáanda; og menn geta svæft sjálfa sig 
án þess að láta neitt utan að verka á sig. Og í 
þessu svæfíngarástandi er ímyndunarafíið svo fjör- 
ngt, að bvað eina, sem manninum kemur í bug, 
hvort sem það nú er sjálfkrafa eða fyrir inQblást* 

Digitized by VjOOQ lC 



142 J. Christmas-Ðirckínck-Holmfeld: 

ur dávaldsins, stendur fyrir hugaraugum hans svo 
sem vœri það svo í raun og veru. f>ví optar sem 
tilraunir eru gerðar, þeim mun betur tekst við 
hvern einn, sera reynt er við. Ef dávaldurinn ekki 
lætur í Ijósi vilja sinn með orðum eða bendingum, 
er sá skilur, sem svæfður er, þá gerir hann ekkert. 
Stellingar þær, sem menn setja hinn svæfða í, 
vöðva hans eða andlitsdrætti, geta vakið tilfínn- 
ingar og geðshræringar, er samsvara limaburðinum 
eða svipnum, eins og hins vegar hugmyndin um 
mismunandi tiliBnningar og geðshræringar getur 
komið þvi til leiðar, að allt látbragðið samsvari 
hinum ímynduðu tilfinningum og geðshræringum. 

f)etta kemur nú allt vel heim við skoðanir 
þær, er nú eru algéngastar, og nú rengir enginn, að 
þetta sé svo. En allt um það var þó lítiU gaumur 
gefinn að bók Braids á Englandi, og á Frakklandi 
vissi enginn neitt af henní að segja. 

|>es8u næst var það í Ameríku, að svœfing- 
arnar vöktu athygli almennings á sér. Árið 1848 
gat ameríkskur maður, er Grimes hét, komið til 
leiðar öllu hinu sama, sem Braid skýrir frá ísinni 
bók, og virðist hann þó ekki hafa þekkt til rita 
Braids ; Grimes sýndi og fram á það, að hinum 
Bömu fyrírburðum má koma til leiðar á vakandi 
mönnum, ef þeir eru vel viðurtækilegir ; það er þá 
nóg með orðum einum að innblása þeim eitthvað. 
^etta hafði nú Braid áður sýnt fram á, árið 1846, 
í ritgjörð, sem hann kallaði : The power of the 
mind over the body (vaíd hugans yfir líkamanum). 
Grimes kallaði kenningu sína electrobiologia, og 
hún útbreiddist víða í Ameríku með lærisveinum 

Digitized by VjOOQ lC 



Dáleidsla og sYefngöiigur. 143 

hans, sem hann átti marga, þótt þeir hverginærri 
aJlir væri jaínsnjallir meistaranum. Lækninga- 
aðferð hans kom annars opt að góðu haldi, þegar 
þurfti að gera menn tilfinningarlausa, sem skera þurfti 
til lœkninga, og annars í meðferð ýmiskonar sjúk- 
dóma. 

f)að var ekki fyr en árið 1859, að kenningar 
Braids urðu kunnar á Frakklandi. f)á gerði Dr. 
Azam nokkrar tilraunir á sjúklingum, og tókust 
þær allar mœta vel. í svipinn fannst mönnum 
mikið til um þessar tilraunir hans, þegar hann 
skýrði frá þeim, en það stóð ekki lengi, og sva 
var máli því engi gaumur gefinn, og það þrátt 
fyrir það, þótt Dr. Liébeault gœfi árið 1866 skýrslu 
um ágætan árangur af þessum lækningatilraunum^ 
í bók, er hann kallaði : Du sommeil et des états 
analogues, considérés surtout au point de vue de 
Taction du moral sur le physique — , og er það hið 
merkasta rit um það efni, er út hafði komið allt 
fram að þeim tíma, eptir það að Baird gaf útbók 
sína. f>ó varð ekki Liébeault svo mikið ágengt,. 
að hann fengi almennt lækna til þess, að gefa 
gaum að þessu máli svo vel sem vert var. ,f)að 
þurfti lækni jafnmikils metinn og Charcot, til þess 
að vekja athygli lækna almennt á svæfingun- 
um og verkunum þeirra ; én þegar rekspölurinn 
loksins komst á, þá rak hver rannsóknin aðra, og 
nú er búið að rita býsnamikið um þetta efni. 

|)að er vel skiljanlegt, að menn nú á dögum 
hafa lýst miklum áhuga í því, að rannsaka svæf- 
ÍDgarnar og verkanir þeirra, þegar menn líta á 
það, hve furðanlega mikinn áráhgur tannsóknir 

Digitized by VjOOQ lC 



144 J. Christmas-Dirckinck-Holmfeld: 

}>6S8ar hafa haft fyrir læknisfrœðina, enda er það 
varla efamál, að þær, er fram liða standir, mnni 
;gefa enn betra árangur. |>es8ar rannsóknir hafa 
«innig meðfram orðið til þess, að gera oss skiljan- 
legt, hvernig undir eru komnar ýmsar furðanlegar 
lœkningar og meinabœturi sem áður voru taldar 
2neð táknum og stórmerkjum, og sem svo margar 
«ögur hafa farið af á öUum öldum. 

jþað mun varla vera nokkur sá læknir, sem 
"ekki viti það af sjálfs sin reynslu, hversu mikið 
^agn opt getur verið að því, að sjúklingar ha£í trú 
á einhverju læknismeðali. í mörgum þeim aiein- 
\im, sem eiga rót sina að rekja til taugakerfísins, 
við margs konar verkjum, við vöðvaveiklan, sina- 
kippum og þar fram eptir götunum, er það eitt 
nóg til bóta, að sjúklingurinn sé sannfærður^ um 
það, að hann muni bót fá af einhverju læknislyfí, 
og það þótt þetta lyf í raun réttri ekki geti haft 
neina slika verkun. |>að er einmitt fyrir þetta, 
Bem skottulæknarnir fá orð á sig. Sjúklinguiinn, 
sem árangurslaust hefír leitað sér meinabótar hjá 
læknum, heyrir sagt frá einhverjum frægum skottu- 
lækni , sem að sögn heppnast við hvað eina. 
Sji\klingurinn verður fyrir allar sögurnar, Beai af 
skottulækninum ganga, fulltrúa um það, að hann 
sé gæddur þvi kraptaláni, sem algengir lærðir 
læknar ekki hafí neitt af, og í blindni tráir hann 
á þessar yfírnáttúrlegu læknisgáfur skottulœknis- 
ins, leitar ráða hana og fær meinabót, sem fllestam 
öðrum en sjáJfum honum þykir fr^rðu gegna. 

|»að er bœði sögn og sanninái, að trúin getir 
kraptaverk, ekki sizt þegar um það rœ^^r, að 

Digitized by VjOOQ lC 



Ð&leidsla og syefngöngur. 145 

vinna bót likamlegreu meina. Hér skal segja frá 
frœgu dæmi, sem er gott sýnishorn þess konar 
lækninga. Sjúklingurinn var dóttir Schwarzen- 
bergs fursta; hún hafði í 8 ár verið máttlaus í 
fótunom, og hafði hún árangurslaust leitað ráða til 
frægustu lækna á Frakklandi og ;^ýzkalandi. Prinz- 
inn af Hohenlohe, sem í mörg ár hafði verið 
prestur, fór árið 1821 með bónda einn á fund 
hennar. f>essi bóndi hafði gert prinzinn fuUtrúa 
am það, að hann gæti læknað sjúka eingöngu fyrir 
krapt bænarinnar, og var nú boðinn og búii;in til 
þess að reyna, hvaðsér tækist við furstadótturina. 
í marga mánuði hafði umbúnaður verið hafður um 
fæturna á henni, er átti að verja vöðvasamdrætti 
þeim, er sí og æ fór í vöxt ; úr þessum umbúðum 
var hún nú tekin, og að því búnu skoraði prest- 
arinn á hana til þess að hún bæðist fyrir ásamt 
sér og bóndanum. Síðan báðust þau fyrir um 
stund heitt og hjartanlega, og spyr svo prinzinn 
hana um það, hvort hún nú fuUtreystl því, að 
hafa fengið meinabót. Já, segir hún, eg trúi því 
einlæglega. — Standið þér þá upp og gangið þér, 
segir prinzinn. ]^egar hann hafði þetta mælt, 
reis furstadóttirin á fætur, gekk fáein fet áfram í 
herberginu, og fór svo að reyna að ganga upp og 
ofan stigana. Ðaginn eptir gat hún farið til 
kirkju, og úr því var hún ekkert fötluð á fót- 
anum. 

Yeikindi hennar hafa vafalaust verið þrálátt 
máttleysi, er hefír stafað af einhverri taugabilun, 
sem er allalgengt, og þarf stundum ekki annað 
Iðunn. VII. 10 

Digitized by VjOOQ lC 



146 J. Chrístmas-Dirckinck-Holmfeld: 

en ákafa geðshrærínga til þess, að slikt máttleysi 
batni. 

|>að er lækning slikra og þvilikra meina, er 
mestu orði hefír komið á heilaga heilsubraima, 
helga dóma og þvi úm likt. Sjúklingurinn, er latig- 
ast vatnina úr hinum heilaga brunni eða kyssir 
heilagan dóminn, gerir þetta með þeirri fösta sann- 
færingu, að hann muni fá meinabót, og trú iians 
gerir hann hólpinn. Fótlama maður gengur heil- 
fættur, hinn blindi fœr sýn, og dumbur fær málið. 
|>£ið eru ekki ýkja-mörg ár síðan brunnur Marín 
meyjar við Lourdes varð viðfrægur fyrir hinar 
undrunarverðu heilsugjafir, er vatn hans veitti. 
Áttræð kona, er hjet Maria Lanou-Ðomenyé, sem 
i þrjú ár hafði verið máttlaus í allri vinstri hlið- 
inni, fékk heilsu sina fyrir vatn úr þessum branni. 
Sjálf gat hún eigi komizt til Lourdes, en hún íékk 
einhvem til að sækja sér nokkuð af vatni úr lind- 
inni. |>egar henni var fært vatnið, lét hún reisa 
sig við og færa sig í fötin, svo studdu tveir menn 
við henni meðan hún dýf ði höndunum niður í vatn- 
ið og signdi sig, og að þvi búnu drakk hún hsBgt 
og hægt glas af vatnina. Síðan rétti hún úr sér, 
skalf og œpti fagnaðaróp, og sagði : »Sleppið mér 
fijótt, mér er batnað», og hún fór að ganga mn, 
svo sem hún hefði aldrei kennt nokkurs meins. 
Á likan hátt hafa margir aðrir sjúklingar f<3ngið 
heilsubót við brunn þenna, sem fjöldi sjúkra manna 
streymir að á hverju ári enn í dag. 

^að sem nú hefír sagt verið, má telja sem 
inngangsorð ; en nú viljum vér nokkuð gjörr benda 
á þann árangur, er við mátti báast að menn mundu 

Digitized by VjOOQ lC 



Dáleidsla og Byefngöngur. 147 

hafa, og að sumu leyti einnig hafa haft af því a6 
Ðota syœfingarnar, yiðhafðar eptir réttum reglum, 
til lækninga. Að vísu eru sumir menn svo gerðir^ 
að ákafar geðshræringar, lifandi trú, í stuttu máli 
allt það, er örvar ímyndunaraflið, er hjáþeim ein* 
hlitt til þess að kippa i lag ýmsum úr lagi færð- 
nm störfum líffæranna, en þó er það svo, að flestir 
menn eru, meðan þeir eru vakandi, f remur óviður- 
tækilegir þess háttar áhrifum, sem ekki geta notið 
8ÍD, af því að skynsemin tekur trúna fangna, og 
dregur fyrir það úr áhrifunum. |>egar aptur á móti 
8V0 er komið fyrir manninum, að búið er að svœfa 
hann, þá getur ímyndunaraflið leikið lausum hala> 
og heilinn verður viðurtækilegri öllum áhrifum. 
Ef annars er hægt að svæfa manninn, þá fær hann 
ekki, hvað vel viti borinn sem hann er, varizt því 
8em honum er blásið í brjóst, meðan hann er £ 
dáinu. f>að sem honum er innblásið, stendur fyrir 
hugaraugum hans svo sem það væri í raun og 
yeru, á líkan hátt og draumamir eru í huga sof- 
anda manns. |>etta, að svæfður maður þannig 
yerður viðurtœkilegri ðUum áhrifum, viU nú lækn- 
irínn, er leitast við að lækna með svæfíngunum^ 
færa sér 1 nyt, til þess að hann einmitt með því 
geti verkað á taugakerfí sjúklingsins. Sjúklingur- 
inn, sem að miklu leyti er á valdi dávaldsins, leit- 
ast við að láta ásannast áhrif þau, er hann hefír- 
orðið fyrír, og heiU hans, sem nú ekki stendur 
undir stjórn skynseminnar, hlýðir í blindni skip- 
unum þeim, sem honum eru gefnar. ^ssvarget- 
ið í fyrra kaflanum, hvemig máttleysi, sinateygjur^ 

10* 

Digitized by VjOOQ lC 



148 J. ChrÍBtmas-ÐirckÍÐck-Holinfeld. 

tilfínningarleysi o. s. frv. gat komið í svœfðan mann 
fyrir innblástur þann, er hann fékk í dáinu ; þar 
var þess og getið, að verkanir þessa innblásturs 
^átu haJdizt eptir að maðurinn var vaknaður, með 
þyi að heilinn, þó vaknaður væri, var enn háður 
^dávaldinum. 

|>egar menn höfðu tekið eptir verkunum þeim, 
Bem »svæ£ingarinnblásturinn» gat vakið hjá heil- 
ibrigðam mönnum, þá lá það beint við, að færa sér 
það, er menn þannig höfðu orðið áskynja um; í 
nyt við sjúklinga, og láta hina örvuðu starfsemi 
taugakerfísins, sem hægt var að kveykja fyrír inn- 
Hástur, vera meðal til þessað lækna sjúkdóminn. 
J)að lá beint við að álykta á þessa leið : Úr því 
«að hægt er að láta heilbrigðan mann, sem svæfður 
<er, verða tilfínningarlausan, fá sinateygjur, verða 
máttlausan, o. s. frv., þá getur það einnig vel ver- 
ið, ef eins er faríð að, að það megi takast, að fá 
þyi um líkum meinum létt af veikum mönnum, ef 
þau mein að eins ekki stafa af einhverjum skemmd- 
nm á IMærunum. 

|>að mun nú sýnt hér á eptir, hversu rétt 
þessi ályktun er, og hve góðan árangur það hefír 
iiaft að fylgja henni. |>að hefír þvi verið faríð al- 
veg eins að við þá, sem veikir hafa verið, eins og 
Tið heilbrígða. Dr. Liébeault, sem fyrstur hefír 
J^omið upp með þessa lækningaaðferð, og mörg ár 
haJdið henni fram, fer nú að á þessa leið. Hann 
49vœfir fyrst sjúklinginn, og þegar hann er svœfð- 
ur, segir Liébeault honum skýrt og sköruglega, að 
nú sé honum batnað. |>að er að segja, hann reyoir 
til að koma inn hjá honum sannfæríngunni om 

Digitized by VjOOQ lC 



Dáleidsla og svefngöngur. 149 

það, að þjáningar þær, erhann hefír fundið til, b£ 
horfnar, verkjunum sé linnt, máttleysið horfið, aft 
Bé farið að fœrast aptur í vöðvana o. s. frv. fað^ 
að Bvœfður maður verður viðurtækilegri öllum á- 
brifum, notar hann til þess að skipa heilanum að 
gera allt það, er í hans valdi stendur til þess, a& 
það verði að sannri raun, sem hann hefír viljað^ 
telja Bjúklingnum trú um, að orðið sé. 

|»essi aðferð Dr. Liébeaults, sem hann sjálfur 
hefir fylgt 1 mörg ár og honum gefizt mæta vel^ 
er ekki orðin almenningi kunn fyr en nú fyrir fám 
árum. Eu nú eru á Frakklandi mjög margir orðnir 
ákafir formœlendur hennar. |>au meinin, sem eink- 
anlega tekst að lækna eða lina með þessari að- 
ferð, er hin svonef ndu ihysterisku* — móðursýkis- eða. 
vanýflasóttarkynjuðu, — það er að segja mein, er 
hafa aðsetur sitt i taugakerfinu, en oss eru ókunn* 
ar orsakirnar til þeirra og eðli þeirra, með því að 
þau ekki lýsa sér þannig, að hægt sé að benda á 
neinar átakanlegar breytingar á taugakerfinu ; en 
eigi að siður eru verkanir þessara meina mjög svo 
átakanlegar og tilfinnanlegar sjúklingunum. |>essi 
mein eru engan veginn imyndunin eín, sem mörg- 
nm enn er hætt við að halda, með þvi að það enn 
er algengt, að kalla »hysteria» innbyrlingarveiki ; 
þau eru þvert á móti mjög svo iU viðfangs, og tor- 
velt eða enda ómögulegt að ráða bót á þeim með 
meðölum þeim, sem almennt tiðkast. En svæfing* 
arnar koma opt að bezta haldi einmitt þegar vi6 
þessi meÍQ er að eiga. Máttleysi, margra ára gam- 
alt, verkir, dofi, sárir taugaverkir í andliti, sina'*^ 
teygjur geta horfið eptir fáar »8etur». Fyrir svæf^ 

Digitized by VjOOQ lC 



150 J, Christmas-Dirckinck-Holmfeld: 

ingar hefir Dr. Yoisin læknað marga móðursýkis- 
kynjaða sjúkdóma, samfara þanglyndí, sjónhverf- 
ingum og ofheymmn, og umhugsun um það að 
ráða Bjálfum sér bana. Dr. Bemheim segir frá 
íjölda mörgum sögum um veika menn, er Ijóslega 
sanna, að hve góðu haldi svæfingarneur geta komið. 
Eg skal nefna helztu sjúkdómana^, er þær hafa 
^efizt yel á. í máttleysi i hálfum líkamanum eða 
«instökum limum, í »hy8teriskum» meinum likams- 
Titanna (sjónar, heyrnar, tilfinningar), i máttleysi, 
sinateygjum, handaskjálpta, »skrifarakrampa», 3t. 
Titusdansi, i ýmiskonar verkjum, lystarleysi, svefn- 
leysi, þunglyndi, svefngöngum, martröð, klígju, upp- 
«ölu, höfuðverk, tannverk, gigtarflogum ; og má nú 
zuinna gagn gera. 

Til þess að menn geti séð, að hve góða liði 
þessi lœkningaaðferð getur orðið, skal hér segja frá 
tveimur sjúklingum. 

Einn meðal sjúklinga Dr. Bernheims, var frd 
O.; hún var 25 ára gömul, og hefir í 8 ár verið 
mjög geðveik. Hún er fjarskalega horuð ; þótt 
Mn geri ekki nema að bragða léttasta mat, þá 
£nnst henni eins og hún œtli að kafna, og hún 
lær sára verki í magann. Hún neytir því mjög 
litils matar, þótt hún finni til sultar. Hún hefir 
leitað margra ráða, en ekkert hafði komið að haldi. 
Hún er ekki nema 68 punda þung. Dr. B. reyndi 
til að svæfa hana ; það var auðgert, og þegar hún 
var svæfð, skipaði Dr. Bernheim henni að eta 
matinn sinn, og láta sér ekkert meint við veröa. 
Hún át nú í svefni 2 kjötrétti, disk með jarðepl- 
um, og annan disk með öðrum garðávöxtum, ásamt 

Digitized by VjOOQ lC 



D&JeidBla og Bvefngðngur. 151 

bratiði, og drakk rauðvín við þessu. Hún kvartaði 
ekki um, að sér yrði neitt meint^ hvorki meðan 
hún var að eta, né eptirá. f»essi meðferð var höfð 
á henni nokkum tírna, þannig, að Ðr. Bernheim 
Bvœfði bana annanhvom dag, og bráðum fór svo, 
að hann gat fengið hana til þess að matast, án 
þess að þurfa að svæfa hana. Nú er þessi sjúk- 
lingur alveg búinn að ná sér aptur, og er hún nú 
heil heilsu. 

Annar sjúklingur Dr. Bernheim§, frú M., hafði 
mánuðum saman verið bandóð, og hafði nærri 
þver-aftekið það að eta nokkurn hlut. Hún hafði 
ýmiskonar vitl^verfíngar, bœði á sjón, heyrn og 
tilfinningu; hún gat ekki sofið og kvartaði um 
kvalir i maganum, er meinuðu henni að eta. Á 
geðsmunum var hún grálynd og uppstökk, og var 
að sí-rífast við manninn sinn, svo að honum var 
ekki við vært. Hverra ráða sem við var leitað, þá 
var ekki hægt að fá hana til að sofa eða matast. 
Dr. Bemheim reyndi loks til að svœfa hana, og 
gat honum tekizt það, þótt erfítt veitti ; og skip- 
aði hann henni þá að matast. Hún át kröptugan 
matarskammt og varð ekkert meint við, og þegar 
svo var búið aðvekja hana, fór hún að borðameð 
hinu heimilisfóUdnu, og kom sízt til hugar, að hún 
þegar hefði matazt. Með því að halda áfram sömu 
meðferð á henni, tókst það loksins, að allækna 
hana, og Dr. B. auðnaðist líka að breyta lund 
hennar og geðsmunum með því að hann lagði 
ríkt á við hana, jafnvel er hann svæfði hana, að 
bún þyrfti að vera blið og ástúðlQg við manninn 
BÍnn. 

Digitized by VjOOQ lC 



162 J . Christmas-Dirckinck- Holmfeld : 

|>e88i saga, er nú 8kal greína, er gott dæmi upp 
á kraptaverk þau, er gera má á svæfðum mönnum. 
Dr. VoÍ8Ín hefir vagt frá henni í Archives de neu- 
rologie 1886. 

|>rettáuda dag desemberm. áríð 1885, segir Ðr. 
V., var eg staddur i litlu þorpi á sunnanverða 
Frakklandi, og þurfti að biða þar hálfa aðra klukku* 
atund eptir þvi, að jámbrautarlest kæmi þangað á 
heimleið tii Parísarborgar. Meðan eg stóð þar við, 
▼ar komið til mín með bóndakonu þar í grennd- 
inni ; hún hafði i 6 mánuði verið máttlaus i hægra 
handleggnum. Mér var sagt, að konan væri fertug, 
og að hún i tvö ár hefði kennt ýmsra meina, er 
lýstu taugabilun ; hún hafði hafði herping um 
barkann, og henni fannst eins og kökkur fyrir 
brjóstinu á sér. Eptir einn af þessum taugaæs- 
ingskippum hafði hún þá fyrir 6 mánuðum fengið 
máttleysi i hægra handlegginn. Nokkram dögum 
siðar fékk hún nýtt kast, og eptir það kreppti á 
henni haðgri hendina, og hafði kreppa 8Ú haidizt 
siðan. Konan virtist vera sæmilega greind ; hún 
hafði gott minni, og svaraði skvnsamlega upp 
á það sem hún var spurð um. í hægra hand- 
leggntmi var máttleysi og þvi samfara kreppa, og 
var það að öllu likt máttleysi, er stafar af ein- 
hverri heilabilun. Handleggurinn lafði niður, eins 
og dauður væri, og gat ekki hreyft sig minnstu 
vitund ; úlfliður og fingur voru mjög krepptir. 
Neglurnar höfðu, þegar þær uxu, grafízt inn í lóf- 
ann og voru þar komin sár undan þeim, er megn- 
an ódaun lagði af ; liðamótin á fíngrunum voru 
þrútin og aum. Eonuna kenndi mjög sárt til| ef 

Digitized by VjOOQIC 



Ðáleidsla og SYefngongur. 153 

reynt yar að rétta úr fíngruÐum, og yið það virt- 
ist að eins herða á kreppunni. Hún hafði eðli- 
lega tilfínniugu í handleggnum, og ekki var dregi& 
úr vöðvunum. 

Mér þótti auðsœtt, að eg hér ætti við mátt- 
leysi, er stafaði af móðursýki ; og þótt tíminn væri 
naumur, vildi eg reyna, hvort nokkur bati kynni 
að fást með því að svæfa konuna. Eg fór þvf 
strax að svæfa konuna og tókst það áður en 
fjórðungur stundar var liðin. Hún féll eins og f 
dauðadá, og varð tilfinningarlaus og Hmir hennar 
íullkomlega lémagna. Eg skipaði henni nú hárri 
röddu að rétta úr litla fíngrinum á hægri hend- 
ÍQui ; hún gerði það, þótt auðséð vœri, að hún ætti 
bágt með það, og hana kenndi mikið til. |»egar 
þetta tókst með fyrsta fíngurinn, bauð eg henni að 
rétta upp grœðifíngurinn, og gerði hún það ; þá 
skipaði eg henni að rétta upp Iðngutöng, en þar 
virtist sársaukinn vera miklu meiri og hún eiga 
erfíðara með að gera það, sem boðið var; þó tókst 
henni það á endanum. Visifíngur og þumalfíngur 
átti bún hægt með að rétta upp. Hún var nú bú-^ 
in að rétta alveg úr hendinni; en auðséð var, aö 
bólgan í liðamótunum gerði henni talsverðan baga; 
þó fór hún að eiga hœgra og hægra með að hreyfa 
fíngurna, og loks bar ekki neitt á þvi, að hendina 
höfði kreppt. Neglumar, er voru mjög langar^ 
voru svartar, fullar af óhreinindum, og lófínn full- 
ur af sárum og vilsu, vegna þess, hvað neglurnar 
höfðu lengi grafízt inn í hann. Handleggurínn 
hélzt óhreyfanlegur, meðan þessu fór fram; en nú 
bauð eg konunni að hreyfa hann, og sagði hennl 

Digitized by VjOOQ lC 



154 J.Christznas-Dirckmck-Holmfeld: 

fortakslatist, að hún hlyti að elga hœgt með það; 
og hetmi tókst það; fyrst átti hún reyndar bágt með 
það> seinna veitti henni það léttara, og brátt kom 
BTO, að hún átti eÍDS hægt með að hreyfa hægra 
handlegginn eins og þann vinstra. 

í aprílmánuði, það er að segja fjórmn mánuð- 
Mm eptir þessa lœkning á konunni, sem þeir, er 
sjónarvottar voru að því, töldu kraptaverk, hefi 
^eg nú fengið skeyti um, að konan sé síðan við 
beztu heilsu, og að hún sé jafngóð í báðum hand- 
leggjunum, svo að hún geti gengið í hvað eioa. 

Ein veikindi eru það, sem eru talsvert algeng, 
-einkum hjá börnum, og eru það þau, að börnun- 
um hættir við að míga undir meðan þau sofa. 
f>essi veikindi eru mjög hvumleið, bœðí þeim er 
af þeim þjáist, og eins þeim, er við þá þurfa að 
búa, og er opt ekki hœgt að ráða bót á þeim. 
j^tt slíkur sjúklingur sé vakinn langa leugi, þótt 
bundinn sé trédrumbur við bakið á honum, svo að 
að hann ekki sofí upp i lopt, þótt honum sé hót- 
að hörðu, þá stoðar þa ðekkert. Dr. liébeault hefir 
iiaft til lœkninga 77 sjúklinga, er þjáðust af þessu 
meini, og tík^t honum að lækna velflesta þeirra, 
þegar hann hafði svæft þá einu sínni eða tvisvar; 
það voru einir 8, er honum varð ekkert ágengt 
við. 

Opt hafa menn neytt þess, að þeir sem svæfðir 
^ru, verða stundum alveg tilfínningarlausiry tíl þess 
«ð skera í þá, meðan þeir hafa verið í svæfíngardá- 
inu. jþannig skar Dr. Cloquet árið 1829 krabba- 
mein úr brjósti á kvennmanni dnum, er svæfð hafði 



dbyGoogle 



Dáleidsla og svefngongur. 155 

verið, og kenndi hún einskis sársanka, hvorki með- 
an á sknrðinnm stóð né eptírá. 

Á ámnnm frá 18á0 tíl 1850 hefir Dr. Loysel 
flkorið eitthvað um 20 manns, og það tekizt allt 
að einn, og um sama leyti stýfði Dr. Fanton bæði 
læri og handleggiaf svæfðnm mönnnm, og á ámn- 
um frá 1850 til 1860 var þessi aðferð opt höfð í 
Frakklandi. 

Ár 1859 birtí Dr. Esdaile, yfírhandlœknir við 
sjúkrahús eitt í Calcntta, skýrsln eina» er greinir 
frá því» að hann á 6 árnm hefði í lækningaskyni 
skoríð stórkostlega nm 600 Hindúa, er allir höfða 
veríð svæfðir. Eptír beiðni hans settí Indlands- 
stjómin nefnd til þess að rannsaka, hvort fram- 
bnrðnr hans værí sannur. |>es8Í nefnd saman stóð 
af handlæknnm og eÍDstökn mönnum, sem ekkí 
vora lœknar, og samdi hún allmerkilega skýrslu 
nm rannsónir sínar, og er það sem nú skal segja^ 
tekiðúr þeirri skýrsln. 

iNilmouney var skorínn til þess að ná úr hon- 
nm snlli ; hann kenndi alls einskis sársauka með- 
an veríð var að skera hann, en það stóð yjQr í 4 
mínútur. Honum var hvorki haldið á höndum né 
fótum; hann hreyfði sig ekki vitund, ekki stundí 
bann og ekki brá honum á svipinn. |>egar hann 
var vakinn, mnndi hann ekkert eptir því, sem fram 
hafði faríð. 

Drep var komið i annan fótinn á Hyderkhan; 
fótnrínn var stýfðnr af honnm um mitt lærið, og 
fann hann ekki neitt til sársauka. 

Murali-Doss dró þungt andann, og hreyfði 
likamann, meðan veríð var að skera hann, enda 

Digitized by VjOOQ lC 



166 J. Christmas-Dirckinck-Holmfeld: 

var hann mjög mikið skorinn ; en ekki var að sjá 
á andlitssvip hans, að hann kenndi neitt til. |>egar 
búið var aðvekjahann, hafði hann enga hngmynd 
nm það sem fram hafði farið. 

Hjá mörgum sjúklingum þótti mega sjá það 
á andlitssvip þeirra, að þá kenndi sárt til ; þó 
sögðn þeir, þegar búið var að vekja þá, að þeir 
myndu ekki til þess, að þeir hefðu kennt nokkurs 
sársauka, meðan á skurðinum stóð; þeir mundu og 
ekkert til þess, að þeir hefðu verið skornir. 

f>að er því sannað, að Dr. Bsdaile hafði hermt 
rétt í skýrslu sinni, og það virðist sem Hindúar 
mörgum fremur sé viðurtækilegir áhrifum svæfing- 
anna ; það er víst um það, að í Norðurálfuuni 
hefði mönnum ekki tekizt jafnvel við svæfða menn, 
og það er tæpast ætlandi, að menn { þessari heims- 
álfu treysti mikið upp á svæfíngarnar til þess að 
gera menn tilfinningarlausa undir læknaaðgjörðir ; 
því þótt svæfingarnar opt megi takast til þess, þá 
eru þær bvergi nærri óyggjandi, og þeir sjúkling- 
arnir eru miklum mun færri, sem verða svo faU- 
koínlega tilfínningarlausir, að tilfinnigarleysi þeirra 
sé treystanda. 

f>egar átt hefir að venja ópíumsætur af ópí- 
nmsáti, þá hefir það gefizt vel að svæfa þá; eins 
hafa svæfingarnar reynzt vel, þegar þurft hefir að 
bœta geðsmuni þeirra, sem hafa haft bága geðs- 
muni. Einkum er það yfirburða auðvelt, að ráða 
lund bama til bóta. Dr. Bernheim segir þannig 
frá því, hvernig sér hafi tekizt að gera óþekka og 
lata stráka að þægðar- og iðnisbömum, sem urðiL 
{oreldrum sínum tíl ánægju. 

Digitized by VjOOQ lC 



Dáleidsla og svefngöngur. 157 ' 

^að mætti telja enn fleira, sem svœfingarnar 
gætu komið að haldi við ; en það sem talið hefír 
verið, er nóg til þess að sýna, hversu mikilvœgt 
atriðí það er í læknishstinni, að menn hafa komizt 
Tipp á það, að nota svœfingarnar til lækninga. 
|>essi lækningaaðferð hefír þann stóra kost til síns 
ágætis, að hún, viðhöfð af lækni, sem kann hana^ 
aldrei getur komið að óhði. Dr. Liébeault, er 
hefir svæft meira en 6000 sjúklinga, hefír aldrei séð 
mein verða að svæfíngunum, og sama segja þeir 
Dr. Bernheim og Dr. Voisin. En það er vafalaust, 
að svæfíngamar geta haft iU eptirköst, sé þær við 
hafðar af þeim, er ekki kunna til við þær, og hitt 
ekki síður, að það má misbeita þeim hróplega^ og 
nota þær til voðalegustu illræða, og er þetta þeim 
mun hættulegra, sem það jafnaðarlegast mundi 
mjög erfítt, að komast fyrir slikt. |>að e^ sem sé 
sannreynt, að hægt er að skjóta í huga hverjum 
svæfðum manni hugmyndinni um hvaða glæp, sem 
vera skal; það má meira að segja koma þvi inn 
bjá honum, að hann skuH fyrirfara sjálfum sér ; 
og sé sá, sem svæfa á, viðurtækilegur fyrir áhrif 
írá dávaldinum, fremur hann misverknaðínn alveg 
óafvitandi. |>að hefír og komið fyrir, að níðing- 
lega hefír verið farið með svæfða menn, og er það 
þeim mun auðgerðara, sem þeir gjörsamlega eru á 
valdi dávaldsins. Einu sinni komst það fyrir, að 
mannhundur einn, sem var læknir, níddist á ein- 
um sjúklinga sinna, er var kona, sem hann hvað 
eptir annað svæfði. ^egar hún var vakandi, hafði 
hún engan grun um meðferð mannfýlunnar á sér; 
en loksins fór svo, að hún varð þess vör, að hún 

Digitized by VjOOQ lC 



168 J.ChristmaB-Ðirckinck-HoImfeld: 

hafði orðið vanfær meðan maður hennar var frá 
heimilinu á langferð, og varð hún svo brjáluð jafn- 
framt því að hún ól barnið. 

f>að hefir opt áður í ritlingi þessum verift 
minnzt á Liégeois háskólakennara í Nancy, sem 
hefír samið afbragðsrit um svæfíngarnar : De la 
Suggestion hypnotique dans ses rapports avec le 
droit civil et le droit criminel. Nancy 1885. (Um 
Bvæfingainnblásturinn, að því léyti sem hann snertdr 
borgaraleg lög og sakaíögin). Hann hefir gert marg- 
ar tilraunir til þess að kynna sér, hvort hægt vœri 
að fá svæfða menn til þess að skrifa undir víxl- 
bréf, gjafabréf og því um líkt. Og með tilraunum 
sínuxn komst hann að þvi, að það mætti takast 
mæta vel. |>annig kom hann því inn hjá mjög 
greindri konu, sem engan snert hafði af móðursýki, 
að hún væri í 1000 franka skuld við sig. Hún 
vildi reyndar lengi vel verjast því, að sætta sig við 
þessa hugsun, en samt tókst honum að lyktum að 
færa hénni heim sanninn, og skrifaði hún undir á- 
vísunarbréf upp á peningana. Annað skipti skaut 
hann þeirri hugmynd inn hjá henni, að hún hefði 
lofað manni sínum, sem var þar við staddur, að 
borga fyrir hann 100,000 franka skuld. Fyrst tregð- 
aðist hún við því, en lét brátt sannfærast um það, 
að hann segði satt. 

Jiað er hætt við því, að svœfingunum kunni 
að verða misbeitt, einkum þar sem ræðir um arf- 
leiðsluskrár og gjafabréf, og það er varla neinn 
vafí á því, að svæfíngainnblástrinum hafí opt verið 
beitt við gamalt fólk, eða þá sem hafa verið orðnir 
ístöðulausir og kjarklausir af veikindum eða því um 

Digitized by VjOOQ lC 



Ðáleidsla og svefÐgöngur. 159 

líku, til þesB að íá þá til að semja slík skjöl; og^ 
eins er það hugsanlegt, að það megi takast fyrír 
innblástur eptir svæfíngar að tálma því, að sá sem 
slikt skjal hefir samið, skrifí undir það. 

í inngangsorðum ritlings þessa varbentáþað^ 
h^ersu auðgert það værí, að fá svæfða menn til 
þess að bera röng vitni fyrír dómi. Einkanlega 
eru það böm, sem hægt er að fleka þannig, og 
menn hafa þess mörg dæmi, að þetta hafí við- 
gengizt. Má til dœmis um það geta um hið iU- 
ræmda Gyðingamál á Ungverjalandi, er fyrir fám 
árum varð svo tíðrœtt um. |>ar voru nokkrir Gyð* 
ingar um það sakaðir, að þeir hefðu drepið ung& 
krístna stálku, er Ester hét, og drukkið úr henni 
blóðið. Einn aí þeim vottunum, sem hvað helzt. 
bar böndin að Gyðingunum, var 10 ára gamall 
piltur, sonur eins þeirra manna, er fyrir sökum 
voru hafðir, og lýsti hann því mjög greinilega fyrir- 
dómurunum, hvemig hann hefði séð föður sinn 
drepa stúlkuna. Seinna komst það fyrir, að dóm- 
arí sá, sem tók próf í máhnu, og sem var íáfrótt 
svoiamenni, hafði með rannsóknum sínum gefið 
piltinum hugmyndina til þess, hvernig hann ætti 
að lýsa morðinu. 

Að menn, sem svæfðir hafa veríð, verði fengnir 
til þess að fremja morð, er alveg vafálaust, og skal 
að eins segja frá tveimur dæmum, sem tekin eru 
úr bók Liégeois háskólakennara. 

Hann fékk ungri stúlku, sem hafði veríð svæfð,. 
Bvo að hún var sem í dái, skammbyssu, og bau& 
henni að skjóta móður sína, er þai^ var viðstödd. 



dbyGoogle 



160 J. Christmas-Dirckinck-Holmfeld: 

Oðara en hún vaknaði, gerði hún það sem henni 
hafði veríð boðið. 

UDgam Bvæfðnm manni fékk hann ofboð lít- 
inn bðggnl, sem hvítt dupt er í, og lét hann hann 
vita, að það væri •arseniki. Hann skipaði honnm 
€ivo, þegar heim kæmi til móðursystur sinnar, er 
hann var til húsa hjá, að hella duptinu í vatns- 
:glas og gefa svo móðursystur sinni eitrið. Sama 
kveld fókk Liégeois bréf frá móðursystur mannsins, 
og segir hún honum frá, að systursonur sinn hafí 
gert allt svo sem fyrír var mælt. 

|>að mætti i fljótu bragði virðast mjög háska- 
legt fyrir mannlegt félag, ef það yrði mjög almennt 
að menn kynnu til svæfingar; en við voða þeimer 
sú bót í máli, að það er ómögulegt að fá þann 
mann svæfðan, sem ekki vill láta svæfa sig. Til 
þess að geta svæft nokkurn mann, þarf það, að 
hann láti það eptir, að hann sé svæfður, að minnsta 
kosti fyrstu skiptin, og hver sem vill láta svæfa 
isig, á hægt með að sjá svofyrir, að einn eöafleiri 
vottar sé við, sem óhætt er að treysta. En þótt 
þannig varla sé við því að búast, að glæpir geti 
orðið framdir fyrír hjálp viljalausra svæfðra manna, 
er iUræðismaðurínn brúkar semverkfærí sín, nema 
að eins örsjaldan, þá ætti þó dómarínn ekki að 
gleyma því, að ekki er þetta ómögulegt, þvi ill- 
xæðismanni, sem vel kann til svæfínga, mundi tæp- 
^st verða skotaskuld úr því, að finna einhvern nógu 
ístöðulausan, er léðist honum. Til þess að komast 
fyrír það, hvort maðurínn hafi veríð svœfður, þarf 
<ekki annað en að svæfa manninn aptur, og þá mun 
það því nær ávallt takast, að fá manninn til þess 

Digitized by VjOOQ lC . 



Ðáleidsla og syefngongur. 161 

að segja til hins sanna ; en lögfróðir menn eru ekki 
samdóma um það, hvort til slikra ráða megi taka 
fyrir dómi. 

* * 

Hér að framan hafa verið leidd rök að þyf, 
að fyrirburðir þeir, er menn verða varir við, með- 
an Bvæfíngardáið stendur yfír, stafa ekki frá nein- 
um segulmögnuðum vökva, er les sig úr einum 
líkama í annan, heldur er allt komið undir inn- 
blástrinum; með öðrum orðum: fyrirburðimir stafa 
af áhrifum þeim, er hugsun sú, er dávaldurinn 
hefír blásið í brjóst svæfða manninum, hefír á heila 
hans. 

Í skjótu bragði virðist þetta ástand að öllu 
leyti ólíkt því, er menn eiga að sér. |>egar mað- 
urinn er vaknaður, sér maðurinn það eitt, er í 
sannri raun er innan sjóndeildarhrings hans, og að 
því er sjá má, eru allar athafnir hans háðar vilja 
hans ; en þó getur vel verið, að munurinn sé ekki 
eins verulegur og margir kynnu að ætla. 

Margar af athöfnum vorum framkvœmum vér 
alveg ósjálfrátt, án þess að vilji vor eða vitund 
eigi nokkurn þátt í því. Mænan vinnur sin störf, 
án þess að vér höfum neitt af þvi að segja. Blóð- 
rásin, andardrátturinn, næringin, hreifíngar garn- 
anna og fjöldi annara llfsstarfa eru framkvæmd 
án þess að það komi neitt til kasta vilja vors eða 
vitundar. |>að er langt síðan vissa fékkst fyris. 
því, að áhrif geta borizt gegnum tilfinningartaug til 
mænunnar og frá mænunni aptur til hreyfíngar- 
taugar, án þess að fara um heilann. |>ótt heilinn 
Iðunn. VII. 11 

Digitized by VjOOQ lC 



162 J. Christmas-Dirckinck-Holmfeld: 

sé tekÍDn úr froski, þá getur froskurinn allt að 
einu haldið áfram að bera fyrir sig limuna, svo 
sem honum mundi beztu gegna ; láti maður leka 
dropa af edikssýru á skrokkinn á honum, þá sér 
maður að hann fer að hreifa fæturna, eins og til 
að reyna að nudda af sér dropann ; ef khpið er í 
skinnið á honum, þá reynir hann til að forða sér. 
Í heilalausum froskinum getur starfsemi heilans 
ekki komizt að ; en skepnan, sem er alveg með- 
vitundarlaus, getur þó framkvæmt þær athafnir, 
sem samsvara tilganginiun. Margar af athöfnum 
vorum eru á líkan hátt framkvæmdar eptir eðlis- 
leiðslu, án þess að vitund f or komi þar nærri, og 
margar af þessum athöfnum eiga rót sina aðrekja 
til einhvers konar tilhneigingar til þess að stæla 
eptir þvi, sem vér sjáum að aðrir menn gera, án 
þess að vér þó getum gert oss glögga greín fyrir 
því, að eptirhermufýsin sé undirrót þessara athafna. 
Greinilegast má taka eptir þessu á börnum, með- 
an hinni sjálfstæðu starfsemi heilans ekki er full- 
farið fram hjá þeim, og það er einnig einkum á 
börnum, að hægt er að veita því eptirtekt, hve 
auðvelt veitir að smeygja hugmyndum og hugsun- 
um inn í hinn vakanda heila og koma til leiðar 
athöfnum, er svara til hugsananna. Ef maður t. 
a. m. kemur þeirrí ímyndun inn hjá einhverjum, 
að hann hafí stigið fætinum ofan í maurabú, og 
að á bakinu á honum sé krökt af maurum, þá mun 
svo fara fyrir flestum, að þeim fínnst sem maurar 
sé að skríða um sig ; meira að segja: sumum finnst 
ekki betur en að sig kenni til undan stungum 
þessara ímynduðu kvikinda. Allir vita það af 

Digitized by VjOOQ lC 



Dáleiðsla og svefngöngur. 163 

€igin reynslu, að þegar einn fer að geispa, þfl viU 
flestum verða það sama ; taugakippir, St. Vitus- 
dans, móðursýkiskynjaðir sinadrættir hafa líka 
verkun ; það eru sumir menn, sem eiga ómögulgt 
með að verjast neinu þessu, ef þeir sjá einhvern 
annan fá það. Nú bætíst og það við þetta, að 
flestum er svo háttað, að þeim verður það fyrr 
fyrir, að hlýða skipunum þeim, sem þeim eru gefn- 
a>r, heldur en að setja sig á móti þeim, hvort sem 
það ná er af því, að þeim er það áskapaðað vera 
svona ósjálfstæðir, eða af því, að uppeldið hefír 
gert þá svo. f>ví er vant að fara svo, ef einhver 
segir, þar sem margir eru saman komnir og eru 
að tala saman : Látið aptur augun, að flestir 
hlýða því alveg óafvitandi, og láta sér ekki til 
hugar koma að hugsa um það, hve fjarstæð slik 
skipun er. Bezt tekst þetta við menn, sem eru 
vanir því að hlýða öðrum , en þegar heilinn er 
sljófgaður og meðvitundin sofnuð, þá getur ekki 
heldur kjarkmaðurinn varizt því að hlýða; annars 
manns vilji og hugsanir stjórna honum, og hann 
vinnur ósjálfrátt og meðvitundarlaust það, sem fyrir^" 
hann er lagt. 

|>etta tvennt, eptirhermufýsin og hlýðnistil- 
hneigingin, ræður nú miklu um og má enda telj- 
ast aðalorsakirnEur til svæfíngardásins. |>ess var 
fyrr getið, hversu orð dávaldsins smeygja hugsun- 
inni um svefn inn hjá þeim, sem reyna á að svæfa. 
. Hann sofnar stundum að eins af því, að dávald- 
urinn skipar honum það, og stundum styrkir það 
til, aö hann imyndar sér, að haun eigi fái staðið á 

11* 

Digitized by VjOOQ lC 



164 J. Christmas-DirckÍÐck-Holmfeld: 

móti vilja dávaldsins; hann hljóti því að sofa. 
Mörgum verður hœgara fyrir að sofna, þegar þeir 
hafa séð svæfingarneur reyndar á öðrúm ; sjálfur 
hefí eg séð í samkvæmi, þar sem eg svæfði tvo 
menn, að kona eín féll i svæfíngardá, án þess að 
neinn hefði reynt til að svæfa hana, að eins af því| 
að hún sá aðra sofna. 

|>egar heilinn er sljófgaður og meðvitundin 
dofnuð, þá er sá, sem svæfður er, orðinn eins og 
hver önnur viljalaus vélbrúða í höndum dávaldsins. 
Hann getur ekki staðið á móti hugsunum þeim, 
sem dávaldurinn blæs honum í brjóst, og það þótt 
hann sé ekki fast svæfður. Skynsamir og greindir 
sjúklingar, sem ekki eru nema laust svæfðir, og 
sem því geta gert sér fulla grein fyrir því, sem 
fram fer, nieðan þeir eru í mókmu, skýra svo frá 
ástandi sínu, að þeir fínni til einhvers höfga i öll- 
um hmum, er geri sér það ómögulegt, að hreifa 
legg eða lið. |>ótt þeir verji sér öllum til, geta 
þeir ekki svo mikið sem lypt upp augnalokunum, 
svo lengi sem dávaldurinn segir þeim, að þeir geti 
ekki lokið þeim upp. En þegar dávaldurínn segir : 
Ljúktu upp augunum, þá er eins og létti af þeim 
fargi, og þeir fá þá aptur stjórn á augnavöðvum 
Binum. 

En hvaða breytingar á störfum heilans eru 
það, sem valda þessum fyrirburðum? |>essa er 
enn ekki hægt að svara ; margar eru lærdómsá- 
ætlanimar, sem gerðar hafa verið, en engi þoirra 
hefír náð þvi, að menn almennt aðhylltust hana. 
Sumir hafa reynt að gera sér þetta skiljanlegt fyrir 
þá sök, að einhver óregla kæmi á blóðrásina í heil- 

Digitized by VjOOQ lC 



Ð&leidsla og svefngöngur. 165 

anam (Rampí.). Freyer hefir komið meðþákenn^ 
ingTi, að liming hagsunarinnar við eina einstaka 
hagmynd hefði i för með sér sterklega örvaða starf- 
semi heilalifagnanna; af þessa leiddi myndan efna» 
er hefðu svæfandi verkun, af þvi, að þau gleyptu í 
sig eldi heilans. |>essi orö kunna nú að vera fög- 
ar á að lita, en til fróðleiks eru þau ekki gimileg. 
Heidenhain þóttist geta skýrt allt f yrir sér af þvi, a& 
það vantaði nægilega blóðsókn að heilanum; en hann 
hefir horfíð frá þeirri ætlan éptir að hann þóttist 
kominn að sannri raun um það, að hjá svœfðum 
mönnum væri blóðsóknin að heilanum heldur meiri 
en minni en vanalega, og nú er hann farinn a& 
hallast að skoðun Brówns og Séquards, er vilja 
skýra þessa svæfingarfyrirburði fyrir sér með þvi^ 
að gera ráð fyrir einhverri hömlun á starfsemi 
beilans. Prosper Despine segir : •SvæfingarleiðsK 
an er nokkurs konar svefn, og er, meðan á honum 
stendur, hið vitundarlausa lif heilans örvað, en vit- 
ondarlif hans annaðhvort að öUu leyti eða að nokkru 
leytí slokknaðt. |>essi skýring hefir það til sina 
ágœtis, að hún leiðir mann ekki i neinar gönur i 
hún skýrir sem sé alls ekkert. 

Á þessu má sjá, að um þetta mál lizt sitt 
hverjum. Og þarf engan að furða á þvi, að svo 
sé, ef menn að eins vilja gæta þess, að um eðli 
heilans er oss enn að miklu leyti alveg ókunn^ 
ugt, þrátt fyrir hinar mörgu ágœtu uppgötvanir, 
Bem gerðar hafa verið i liffærafræðinni á seinní 
árum. Nákvæm rannsókn svæfinganna og þeirra 
fyrirburða, er þeim eru skyldar, kann, ef til viIU 



dbyGoogle 



166 J. Christmas-Ðirckinck-Holmfeld : 

að stuöla til þess, að það verði betur kunnugt; en 
það er ekki enn orðíð. 

(porvaldr Bjamarson), 



K V æ ð i. 



Sorgarrísar. 

VÍBur þessar eni hjer prentadar eptir 2 handritum í 
safni Jóns Sigurdssonar, 398. 4io og 258. 4to, og eru þau 
ad mestu leyti Bamhljóda. Erhid fyrtalda þessara hand- 
rita nokkru eldra og líklega ekki yngra en frá sidustu 
aldamótum ; segir þar, að vísurnar hafi verid „kvednar í 
stórum steini manni þeim áheyrandí, er Fidlu-forbjörn 
kalladist, og eptir þrikvedid hvert stef nam hann kvœd- 
ið"; eptirþessu handriti er fyrirsögnin tekin. Ennfrem- 
urerhöfd hlidsjón af þætti af Hálfdáni Eellspresti Narfa- 
syni (f 1568), 10. kap., eptir Gísla Konriðason (J. S., 
808. 4to) ; segir hann, ad Eidlu-Björn, er hann svo nefnir, 
systursonur prests, hafi eitt sinn verid k ferd i dimmvidrí 
milli bœja tveggja i Skagafirdi, Daufár og Beykjavalla, 
og ordid ad láta fyrirberast þarundir stórum steini, tek- 
id upp fidlu sina og leikid á hana sjer til skemmtunar; 
er hann haf5i leikið ekki allskamma hrfd á fidluna, heyrir 
hann visur þessar kvednar i steininum. Eptir þættinum, 
sem i vantar þridju visuna, hafa þeir látid prenta kvæd- 
id Konrad Maurer i Islandische Volksagen. Leipz. 186(^ 
186—187 bls., og Jón {>orkelsson i Ðigtniugen pá Island 
i det 15. og 16. árhundrede. Kh. 1888, 200. bla. 

Visum þessum, sem ad mínu viti m& telja gimstein 
islenzks alþýdukvedskapar frá sidbótartimunum, svipar 

Digitized by VjOOQ lC 



Kvœdi. 167 

eigi aUIítid til þessara einkennilegu og íogru yísna S 

Hamdismálum : 

Spruttu á tái Einstœd em ek ordin, 

tregnar ídir, sem osp i holti, 

grœti álfa fallin at frændum 

in glýstömu; sem fura at kyisti, 

ár um morgin vaðin at vilja 

manna bolva sem vidir at laufí, 

BÚtir hverjar þá er in kvistskœða 
sorg um kveykva. kemr um dag varman. 

P. P. 



Mjer verður fuglsÍDS dæmi, 

er íjetðralaus kúrir, 

skríður skjótt að skjóli, 

skundar veðrum undan, 

týnir söng og sundi, 

sina gleðina fellir. 
Svo kveður mann hver, þá momar, 
mæddur i raunum sinum. 

Mjer verður skipsins dœmi, 

er skorðulaust hvolfír 

eitt við 8Bginn kalda, 

engan stað fær góðan, 

ris við brattar bárur, 

í briminu illa þrymur. 
Svo kveður mann hver, þá momar, 
mæddur i raunum sinum. 

Mjer verður hússíns dœmi, 
sem i hallrí brekku stendur, 
búið er brátt muni falla, 



dbyGoogle 



166 Kvœdi. 

böl í skap er runnið, 

svigna súlur fomar, 

en salviður bognar. 
Svokveður mann hver, þá mornar, 
mæddur i raunum sinum. 

Mjer verður hörpunnar dœmi, 
þeirrar sem á vegg hvolfír 
stjómarlaus og strengja, 
stiUarínn er frá fallinn, 
fellur á sót og sorti, 
saknar manns úr ranni. 
Svo kveður mann hver, þá momar, 
mœddur i raunum sinum. 



dbyGoogle 



Henry Morton Stanley 

Eptir 
kaptein. 



^rið 1888 mátti telja merkisár í sögu landaírœð- 
innar, því að á því ári gat elzta landfrœð- 
ingafélag í heimi haldið 100 ára afmœii sitt, en 
þetta landfrœðingafélag er tafríkanska fjelagið», 
sem árið 1788 var stofnað á Englandi, og komst 
við stofnan þess rekspölur á landkannanir í Afríku 
með nokkru ráði gerðar. Landafundir hins frœga 
Biglingamanns Cooks, er hvað eptir annað hafði siglt 
í kringum hnöttinn, hafði þá vakið áhuga manna 
á landakönnunum; og sá maðurinn, sem var lifið 
og sálin i afrikanska félaginu, var Sir Jóseph Banks» 
er hafði verið með Gook á fyrstu ferð hans sem 
Dáttúrufrœðingur. |>að sem afrikanska félagið hafði 
sett sér fyrir mark og mið, var það, að stuðla til 
landkannana í innanverðri Afríku, og það voru eng- 
ar öfgar, það sem sagt var um það leyti, sem félag- 
ið var stofnað, þvi að fyrir mannsaldri mátti enn 
segja það með fullum sanni : að á landabréfí vœri 
innanverð Afríka ekki annað en ein stór hvít skeUa, 
þar sem ekkert sœist á annað en nafn á einstöku 
ám» en um stefnu þeirra vissu menn ekkort, og á 

Digitized by VjOOQ lC 



170 0. Irminger: 

stöku þjóðflokkum, sem mönnum væri allt ein8 ó-. 
kunnugt umi. 

En líti menn nú á uppdrátt af Afríku, þásést 
það glögglega, að á^þessu er orðin talðverð breyting; 
að vísu eru enn auðir kaflar á uppdrættinum, en 
það má nú fremur telja þá smádíla en stórskellur; 
nú vita menn um upptök Nílar og rennsli hennar, 
er menn pvo þúsundum ára skipti höfðu verið í vafa 
um;' sama er að segja um hið af arvatnsmikla Kon- 
gófljót, og aðrar stórár. Á síðasta mannsaldrí hafa 
og fundizt hin geysimiklu stöðuvötn, er liggjaáhá- 
sléttu Austur-Afríku; úr tveimur þeirra hefir Níl 
upptök sin, og er og hið stærra þeirra tvöf alt stærra 
en hafið miUi Jótlands og Hallands, erDanirkalla 
Kattegat, og skjótt að segja hafa kynni vor ai 
«myrka meginlandinu», er Stanley kallar Afríku, 
mjög aukizt við ferðir, er farnar hafa verið til land- 
kannana, og margar þeirra svo frægilegar, að orð 
hefir af farið um allan heim, svo að vorír dagar 
eru orðnir ný landakannana öld. 

Meðal hinna mörgu frægu manna, sem á vor- 
um dögum hafa átt beztan þátt í því að svipta af 
hjúp þeim, er um svo langar aldir haföi fólgið Af- 
ríku innanverða, er Stanley einn meðal hinna frœg- 
ustu. |>að hefir oftar en einu sinni komið fyrir, að 
hann hefir með framkvæmdum sínum gjört þá kyn- 
slóð, er nú lifir, alveg forviða; opt hefir svo borið 
undir, að menntaðir menn um allan heim hafa með 
óþreyju beðið fregna frá honum. Hann hefirhvað 
eptir annað verið sá maður, er mönnum hefir ver- 
iö tíðast um í Farísarborg, Lundúnum» Berlin og 
NýJQ- Jórvik, og meö sinum fjðrlegu ferðasögum hefir 

Digitized by VjOOQ lC 



Henry Morton Stanley. 171 

hann gagntekið og gjört sér hugfangna þá, sem 
lesið hafa, hundrað þúsundum saman, jafnt karla 
sem konur, uuga sem gamla. Allir þekkja nafn 
Stanleys. |>að, sem nú skal segja, á að vera ágrip 
aí æfí þepsa mikla athafnamanns, er átt hefirísvo 
mörgum ótrúlegum þrautum. 

Stanley hefír opt verið kallaður Ameríkumaður; 
en hann er ekki borinn og barnfæddur í Ameríku; 
og að upphafí hét hann ekki heldur Stanley; hann 
var upphaflega nefndur John Rowland, og fæddist 
árið 1840 í bænum Denbigh í Wales. |>egarhann 
var tvævetur, dó faðir hans, og var hann frá því 
uppalinn i hæli fyrir munaðarlaus börn. Menn í 
því bygðarlagi, sem enn muna eptir Jóni litla Row- 
land, segja svo frá, að hann í uppvextinum hafi 
verið einkar vel laginn til þess að nema reiknings- 
list og landafrœði, og að hann hafí verið einbeitt- 
ur í lund, en dulur og þegjandalegur. fegarhann 
var 13 vetra, tók einn af frændum hans hann til 
Bín, er átti heima i öðrum bæ á Englandi; þar var 
það mesta yndi hans, að lesa ferðasögur; hann hafði 
míkinn hug á að komast til Ameriku; hún var hans 
ifyrirheitna Iand»; og sextán vetra gamall fórhann 
til Liverpool, til þess að fara þaðan úr landí, 
Marga daga ráf aði hann um i stórborg þessari cdls- 
laus, en tókst loksins að komast út á skip, sem 
átti að fara til Nýja Orleans, og réð sér far með 
því, þannig, að hann ynni fyrir farinu. 

|>egar til. Nýja Orleans kom, lagðist honum 
það til, að hann komst að skrifarastörfum hjável- 
efnuðum kaupmanni, er hét Stanley. Húsbóndi 
hanB fékk Bmámsaman svo miklar mœtur á honum, 

Digitized by VjOOQ lC 



172 0. Irminger: 

fyrir það hvað hann var kappsamur við það, Bem 
hann áttí að gjöra, að hann tók sér hann i sonai: 
stað, og þannig atvikaðÍBt það, að hann fékk Stan- 
leys naÍDÍði sem síðan erorðið svofrœgtfyrirlanda- 
kannanir hans í Afríku. Hérumbil um sama leytið 
sem borgarastríðið mikla hófst á milli Bandaríkj- 
anna i Norðurameriku, dó nú þessi vemdarmaður 
hans snögglega og hafði ekki gjört neina eignaskip- 
un; réð þvi Henry Morton Stanley, er þá hafði 
einn um tvitugt, það aí, að gjörast hermaður iliði 
suðurrikjanna; hann var i mörgum orustum, en 
árið 1862 var hann handtekinn; en honom tókst 
að strjúka úr varðhaldínu; sendu þó þeir er átta 
að gæta hans, óspart kúlur á eptír honum; hefir 
hann seinna meir svo sagt frá i gamni, að þaö sem 
þá hefði orðið sér til lifs, hefði verið það, að hann 
var svo horaður, að ekki var hœgt að hæfa hann. 
Nú varð haun um stund að hafast við sem stroku- 
maður, og var það ekkert sœldarlif, þar sem hann 
mátti óttast að hann kynni að þekkjast aptur, og 
til þess að losa sig úr öllum vanda, réðst hann 
öndverðlega á árinu 1863 i þjónustu á einu af her- 
skipum norðurfylkjanna, og átti hann eptir stutta 
Btund þvi láni að fagna, að verða skrifari skipstjór- 
ans; og þetta var ekki eina lánið hans; hann varð 
riajfari hjá flotaforingja, og var loks geröur að liðs- 
foringja fyrir hugrekki þá, er hann sýndi i sjóor- 
ustu einni. Skömmu eptir að friður komst, á sagði 
hann sig úr herþjónustunni og fór að gefa sig víð 
blaðamennsku. 

Stanley gjörðist fréttaritari fyrir 2 amerikönak 
Btórblöö, og til þess að geta ekrifað fréttir um styrj- 

Digitizeclby VjOOQIC 



Henry Morton Stanley. 173 

öld eina, er Bandaríkin áttu i við Indiana, fór Stan- 
ley með her þeim, er gjörður var út á hendur 
þeim. Hann sparði þá ekkert til þess, aö el$:ki 
þyrfti að standa á því að fréttirnar mættu komast 
sem greiðlegast og vera sem sögulegastar frá vett- 
vanginum, og fékk hann því brátt mikið orð á sig 
íyrir dugnað sinn, og varð það til þess, að rit- 
stjóri hins heimsfrœga blaðs New- York- Heraids 
bauð honum beztu kosti til þess að hann gjörðist 
«fljngandi» fréttaritari þess blaðs. — Eitt með öðru 
til dæmis um það, að hann lét sér ekki allt fyrir 
brjósti brenna, var það, að hann einu sinni í þess- 
ari Indianastyrjöld lét berast langar leiðir á timb- 
urflota niður eptir einni af þveránum, er renna í 
Missouri, til þess að geta komið sem greiðast á 
framfæri fréttapistlunum sínum. — Sem fréttaritari 
New- York- Heralds fór Stanley med her Englend- 
ÍDga, þeim er fór á hendnr Teódór Abessyniukeisara 
árið 1867 — 68; hann var þar við, er borgin Mag- 
dalavartekin og Teódór keisari lét lífíð, og þá lék 
Stanley það, sem þá um stund var mjög rómaö. 
Fregnin um þessi stórtíðindi, sem leiddu tíl lykta 
herferðina í Abessyníu, var prentuð degi fyrr fyrir 
vestan Atlanzhaf, í New- York- Herald, en hún 
kom til Lundúnaborgar frá foringjasveit enska hers- 
ins i Abessyníu; svo mikið kapp lagði Stanley & 
það, að fréttimar frá sér hefði greiða ferð. 

Frá Afríku var Stanley sendur til Spánar. í 
Madríd fœr hann málþráðarskeyti um þaö, að koma 
til Parísarborgar til þess að tala við herra Gordon- 
Bennett,ritstjóra New- York- Heralds. |>að sem 
gerðiét, þegar þeir Stanley og Gordon-Bennett 

Digitized by VjOOQ lC 



174 O. Irminger : 

fuDdust, réð Btefnu þeirri, er líf Stanleys tók upp 
frá því. 

Stanley eegir svo frá i hinni alkunnu ferða- 
Bögu sinni: «Um það hvemig eg fann Living- 
8tone»: 

Sextánda október 1869 var eg staddur i Madrid; 
eg var þá nýkouiinn þangað frá róstunum i Valen- 
ciu, og þá fæ eg 2 stundum fyrir hádegi virskeyti 
frá Gordon-Bennett yngra: «Komdu til Parísar- 
borgar; mikilvœgt er erindið». 

Eg var á svipstundu ferðbúinn, og þegar eg 
hafða kvatt kunningja mina, fór eg um nónbil á 
Btað frá Madrid með hröðustu eimreiðinni, en af 
þvi að nokkurra stunda bið varð á i Bayonne, þá 
komst eg ekki til Parisarborgar íyrr en kveldið 
eptir; eg fór rakleiðis upp i « Grand Hóteh ogber 
þar að dyrum hjá herra Bennett. 

Eg heyrði að sagt var: «Komdu inn». En 
þegar eg kominn, var Bennett kominn i rúmið. 

«nver er þetta?» segir hann. Eg segi : það er 
Stanley. « Já, já, eruð það þér, setjizt þér niður. Eg 
hefí handa yður dálaglegt erindi»; og um leið og 
hann kippir sér i slopp, segir hann við mig : cHvar 
haldið þér hann sé, hann Livingstone?» 

«|>að veit eg satt að segja ekki». 

«Haldið þér hann sé lifandi?» 

c|>að er hvoratveggja til um það», sagðíeg. 

«Já, en eg held nú að hann sé lifandi, og að 
það megi takast að finna hann, og mér er í hug 
að senda yður út af örkinní til þess að finna bann*. 

cHvaö er að tarna?» si^ði eg; «getið þér imynd- 
að yöar aö mér takist að finna Livingstone? og 

Digitized by VjOOQ lC 



Henry Morton Stanley. 176 

ætlið þér mér að taka mér ferð á hendur inn í 
miðja Afríku?» 

«Já, mér er það fast í hug að þér farið og finn- 
ið hann, hvar svo sem þér heyrið að hann só 
Btaddur; hver veit líka nema hlessaður karlinn sé 
hjálparþurfi — svo að þér verðið að búa yður svo 
vel út, að þér getið hjálpað honum, ef hann er 
hjálparþurfi. |>að er sjálfsagt, að þér þurfið ekki 
að horfa neitt í kostnaðinn; en finnið þér hann 
Livingstone». 

Eg varð hiasa á því, hvað herra Bennett gat 
verið rólegur, rétt eins og ekkert væri um aðvera, 
þegar hann var að skipa mér að fara til Afríku til 
þess að leita þar að manni, sem eg og þvínœr allir 
menn hugðu dáinn og dottinn úr sögunni. Eg spurði 
samt: «Hafið þér ihugað svo sem skyldi hinn mikla 
kostnað, sem að öllum líkíndum mundi verða 
samfara þessu ferðalagi?» 

Hann spurði mig aptur stuttlega: tNú, hvað 
ætiið þér að kostnaðurinn kynni að verða?» 

cFerð þeirra Burtons og Speke's inn í Mið- 
Afríku kostaði eitthvað á milli þriggja og fimm 
þúsunda punda, og eg get ekki imyndað mér^ að 
hægt verði að fara þessa ferð fyrir minna en 2500 
pund 8terling». 

«£»að er nú svo; en nú skal eg segja yður, 
hvemig þér eigið að fara að; takiö þér nú sam- 
stundis við 1000 pundum, og þegar þau eru gengin 
upp, þá skuluð þér fá önnur þúsund pund, og þeg- 
ar þau eru eydd, þá enn eitt þúsund, og svona 
skuluö þér.láta það gauga; en finnið þér hann li- 
vingstonet. 

Digitized by VjOOQ lC 



176 í>. IrmÍDger: 

Eg varð reyDdar hiasa á þessarí skipun, en 
lét það þó hvergi á mig fá, því eg vÍBSÍ það vel, 
að þegar herra Bennett hafði tekið eitthvað i sig, 
þá var það ekki svo auðgjört að fá hann ofan af 
þvi, 8em hann hafði œtlað sér; samt imyndaði eg 
mér að hann væri ekki rœkilega búinn að ihuga 
það sem mœlti með og mót þessari hans meira en 
stórmannlegu fyrirœtlun; ég sagði þvi við hann: 
cMenn eru að bera það upp i sér, að þér munduð 
selja New- York- Herald, og hætta við alla blaða- 
mennsku, ef föður yðar missti við». 

«|>að er alveg tilhæfulaust, hver svo sem segír 
það, þvi i Nýju- Jórvikurbæ er ekki nóg fé til þess 
að kaupa New- York- Herald. Faðir minn hefir 
útvegað blaðinu mikinn kaupendafjölda, en eg mun 
svo um sjá, að það fái miklu fleiri kaupendur. Eg 
ætla að gjöra það að fréttablaði i orðsins sanna 
skilningi. Eg œtlast til, að það skuli geta fiiutt hverja 
þá frétt, er mönnum geti verið forvitni á að heyrai. 

«|>á er öðru máli að gegDa», sagði eg; «ætlizt þér 
þá til þess, að eg fari nú rakleiðis til Afriku til þess 
að leita að Livingstone?» 

«Nei. Fyrst vil eg að þér farið og séuð við 
þegar Súezskurðurinn verður opnaður; siðan skuluð 
þér fara upp með Nilá. Samúel Baker er nú að 
búa ferð sina til Suður-Egiptalands. Verðið þér , 
sannfróður um allt, sem hægt er að fá að vita uzn i 
férðalag hans, og meðan þér eruð á leiðinni þang- ' 
aö suðureptir, skuluð þér lýsa svo vel sem unnt er, 
öllu þvi, er ferðamönnum gœti verið forvitni á að 
8já. Svo skulnö þér semja bandhægan leiðarvísi 
fyrir ferðamenn um Norður- Egiptaland, og segíð svo 

Digitized by VjOOQ lC 



Henry Morton Stanley. 177 

frá öllu, sem þar er vért að sjá. Að þvi búnu er 
réttast að þér farið til Jerúsalem; þar er verið að 
róta í rústum og graía til að kanna hið forna borg- 
arstæði; þér getið litið eptir því. Farið þér svo til 
Miklagarðs og reynið að hafa sannar sögur af því, 
hvemig á málum stendur milli soldáns og kedíva 
(Egiptakonungs)i. 

«Já — bíðum nú við — , svo er bezt að þér 
skreppið norður á Krím og komið þar á hinar fornu 
orustustöðvar. Síðan skuluð þér fara austur um 
Kákasus austur að Kaspíhafí, því eg heyri þess 
getið, að Eússar séu einmitt nú að búa át leiðang- 
ur til Kíva. Frá Kaspíhafí getið þér svo farið yfir 
Persaland til Indlands. A þeirri leið getið þér svo 
sent oss skemmtilegt bréf frá Persepolist. 

«Á leiðinni til Indlands liggur leiðin ekkiýkja- 
langt frá Bagdað; það væri ekki svo afleitt að leggja 
lykkju á leið sína þangað, og skrifa oss eitthvað 
um hina fyrirhuguðu járnbraut upp Efratdalinn. 
|>egar þér eruð kominn til Indlands, þá fer að verða 
mál til þess komið, að þér úr því farið að svipast 
að honum Livingstone. Hver veit nema þér, þeg- 
ar þar að kemur, fréttið til þess, að Livingstone sé 
á leíðinni austur að Sansibar; en verði það ekki, 
þá farið þér inn í Afríku og fínnið hann, ef hann 
er lifs; hafíð svo sannar sögur sem þér getið af 
landakönnunum hans; og ef hann er dáinn, þá 
fœrið þér allar þær sönnur, sem hægt er, á það 
mál. |>etta er nú allt og sumt. Góðar nætur og 
guð veri með yðuri. 

fGóðar næturi, sagði eg; «eg skal gjöra allt það 
Iðunn. VII. ð 

Digitized by VjOOQ lC 



178 0. Irminger: 

sem á mannlega valdi er; til slíks erindis mun 
drottÍDn leggja blessun sína». 

Við þetta skildu [þeir Bennett og Stanley. 
Fréttaritari New- York- Heralds fór eins og fyrir 
hann var lagt, og 6. janúar árið 1871 kom hann til 
eyjarinnar Sansibar, er liggur skammt undan aust- 
urströnd Afríku hér um bil 90 mílum fyrir sunnan 
jafndægurshring. 

f>að var stórmikið œtlunarverk, er Stanley 
hafði tekizt á hendur. Hann hafði að vísu fengizt 
við margt, það sem af var œfinnar, og hann hafði 
rakklega rekið ýms erindi, er blað hans bafði feng- 
ið honum; en nú átti hann að verða Afríkufari, og 
leita að manni, sem ekki var vísara á að róa en 
það, að hann var einhverstaðar inn i ókunnum 
löndum Afríku. Menntaðir menn um allan 
heim biðu, með óþreyju eptir fróttum af Livingstone 
gamla, þessum göfuga Skota, sem er sannnefndur 
cpostuh Afríku», þar sem hann hafði helgað æfi sína 
því, að kanna lönd i þessari heimsálfu, og bæta 
kjör hinna líttsiðuðu þarlendu þjóða. Livingstone 
hefír nú fengíð legstað sinn 1 klausturkirkjunni i 
Westminster, þar sem f rægustu menn Englendinga fá 
legstað sínn, en þá var hann i langferð þeirri, er 
síðust varð allra hans ferðalaga. Öndverðlega á 
árinu 1866 hafði hann lagt upp frá strðndinni vest- 
ur af Sansibar eitthvað vestur í Afríku, og þegar 
Stanley kom til Afríku höfðu liðið svo tvö ár, að 
ekkert hafði til hans spurzt, svo að meðal mennt- 
aðra þjóða voru allir í vafa um, hvort hann vsari 
lifs eöa liðinn. Og mönnum var þá enn meiri 
hugur á þvi, að fá einhverjar fréttir af livingstone 

Digitized by VjOOQ lC 



Henry Morton Stanley. 179 

en mönnum nokkurn tíma er nú á því að fá fréttir 
af Stanley, og er þá mikið mælt; en að útvega sann- 
ar fréttir um annað eins er enginn hgegðarleikur 
fyrir neinn mann, hvað mikiU ferðagarpur og full- 
hugi sem hann er. Landshættir allir í Af- 
ríku eru svo, að ferðalög þar eru afar-torveld, og 
árið 1871 voru erviðleikarnir allir meiri en þeir eru 
orðnir nú orðið. Frá eyjunni Sansibar, sem Stan- 
ley var kominn til, hafa margir Afríkufarar lagt 
upp í landakannanir sínar. Yfir eyjunni ræður sold- 
án Arabakyns, og þóttist hann þangað til nú fyrir 
rámum tveimur árum, hafa ráð yfir löndum þeim, er 
liggja á ströndinni gegnt eyjunni. Eíki hans, þegar 
upp á meginland Afríku kom, hefir samt ávallt verið 
nær einverðungu að nafninu til, hvað h'tið sem frá 
8jó hefir dregið; en Arabar hafa stofnað nýlendur 
langt uppi í landi, og hefir nýlendulið það að öUum 
jafnaði talið Sansibarsoldáninn yfirmann sinn. En 
DÚ er sú breyting á orðin, að Sansibarsoldáninn á 
ekki ráð á nema örmjórri ræmu á austurströnd Af- 
ríku, tveggja mílna breiðri, og hafa þó Bvrópu-ríkin 
áskilið sér þar ýms mikilsvarðandi réttindi; en um lok 
ársins 1886 lýstu Englendingar og |>jóðverjar þvf 
yfir, að þeir fyrir eigin hagsmuna sakir ekki gæti látið 
afskiptalaust, hvernig að færi um hið mikla landflæm 
milli strandarinnar og stóru stöðuvatnanna vestur á 
meginlandi Afríku, í samningi er þeir gerðu við sold- 
áninn, er hlaut að sœtta sig við allt það, sem þessi 
stórvelði vildu vera láta. Prá Afríkuströudinni 
gagnvart Sansibar liggja ýmsar leiðir vestur á meg- 
inland Afriku, sem einknm eru famar af arabiskum 

12* 

Digitized by VjOOQ lC 



180 O. Irminger: 

kaupuiönnum er verzla með íílabein og þrœla, og 
eyan Sansibar er meginstöð verzlanarinnar á Aust- 
ur-Afríku, og þar geta Afríkufararnir búið sig að 
öUu því er þeir þurfa til ferða sinna. 

En þessi útbúnaður Afríkufaranna hlýtur að 
vera töluvert einkennilegur. í þeim byggðarlögum 
Afríku, sem þessar frásögur koma við, eru sngir 
vegir; en frá þorpi til þorps liggja götuslóðir, svo 
mjóar, að ekki eru nema einstigi, svo að hvað stór 
sem lestin er, fara allir i einni halarófu. AUt sem 
flytja þarf hljóta menn að bera. f>að hefir verið 
reynt að hafa áburðargripi, bæði hesta, asna og 
uxa, enþær tilraunir hafa allar misheppnazt, og 
veldur því einkum flugnategund sú, er tsetse- 
fluga er kölluð, en þar sem hún á heima, drepazt 
hestar og nautpeningur. Belgakonungur reyndi til 
að brúka fyrir áburðargripi fíla, er hann fékk sér 
frá Indlandi; voru það dýrir áburðargripir, og komu 
að eugu haldi, og oUi það mest, að ekki var hægt 
að afla þeim hæfllegs fóðurs. Vér vitum að vísu 
af fornum sögum, að AfríkufíUinn til forna var tam- 
inn í Norður-Afríku, en þaðan er hann nú horf- 
inn; og nú sem stendur er ekki til i Afríku einn 
einasti taminn fíll, enda er það bæði umsvifamikið 
og kostnaðarsamt að temja fíla, og ekki við því að 
búast, að menn hafí komizt upp á það um Mið-Ai- 
ríku, jafn skammt og menn eru þar á leið komnir i 
öllum greinum. 

|>að verður þá að tjalda því sem til er; mað- 
urinn verður þar að koma í stað burðardýranna, 
og á Sansibar má fá til leigu menn, sem eru fúsir 
til að bera farangur Afríkufaranna, hvort sem þeir 

Digitized by VjOOQ lC 



Henry Morton Stanley. 181 

fara til kaupskapar eða annara erinda, lengst inn 
i laod. Burðarmenn þessir bera á höfði sér bagga, 
sem eru þetta frá 6 til 7 fjórðungar á þyngd. f>ar 
setn búast mávið margra mánaða ferðalagi, þá þarf 
að vera mjög vel um bn^ið vörur þœr, sem eru l 
böggunum, svo að þær skemmist hvorki af harð- 
hnjaski því er þær hljóta að verða fyrir í meðferð- 
inni hjá burðarmönnunm, né þá af illviðrum; það 
kemur ósjaldan fyrir, að baggamirfara í kaf, hvað 
lítið sem burðarmanninum verður fótaskortur, þeg- 
ar hann þarf að vaða ár, sem ná honum upp í 
höku, eða hann verður að stikla eptir trjábol, sem 
bilt er yfir ána, því þar eru engar ár brúaðar, svo 
að brú verði kallað. 

f>að þarf ekki að teljast neitt furðanlegt, að 
menn ekki þekkja neitt til gangsilfurs í landi, þar 
sem engir eru vegir og engi burðardýr, en það eitt 
með öðru er einnig til þess að auka erfíðleikana 
við langar Afríkuferðir; því sá sem ætlar að ferðast 
þar í landi, verður, áður en hann leggur upp, að 
kaupa sér varning af ýmsu tagi, til þess að láta 
fyrir vistir og annað er hann kann að þarfnast fyr- 
ir á leiðinni, og er auðsætt, að ekki veitir af að hafa 
mikinn fjölda af burðarmönnum, ef menn ætla að 
leggja upp í langferð, sem búast má við að standi yfir 
svo missirum eða árum skipti. Og það er ekkert 
neitt smálítið af vörum, sem Afríkufarinn þarf að 
hafa með sér umfram það, sem annars mundi þurfa, 
fyrir það að smákonungar og höfðingjar í Afríku, þó 
ekki eígi þeir yfir að ráða nema einu þorpi, heimta 
sér toll fyrir það, að þeir leyfa að fara um land sitt. 
^aö værí mesta óráð fyrir lestamennina, að ætla sér 

Digitized by VjOOQ lC 



182 0. Irminger : 

að Btaðaldri að hafa þanii sið, að brjótast áfram með 
valdi til þess að þurfa ekki að borga tollinn, því 
þótt aldrei nema svo væri, að ferðamenn, vel vopa- 
um búnir, bæri hæira hlut en þarlendir menn illa 
vopnaðir, ef þeir mœtti treysta hermönnum sínum 
og burðarmönnum, en því er valt að treysta, pú 
eru þeir alla daga upp á þarlenda menn komoir 
með leiðsögu og vistaföng. 

|>es3Í sífellda toUheimta er annars Ijóta gam- 
anið íyrir Afríkufarana; kostnaðurinn er nd 
fyrir sig; en taíirnar sem af því verða eru óþolandi; 
^að verður stundum að sitja fjarska leogi yfir því, 
að semja ura það, hvað tollurinn eigi að vera hár, 
og verður það opt til ama og ónota fyrir vesalíngs 
ferðamanninn, sem getur fengið sig fullsaddan á því 
á ferðalaginu. |>að er ekki tekið út með sitjandi 
sældinni, að ferðast íAfríku. Ferðamaðurinn verð- 
ur að sjá öllu Hði sínu fyrir vistum, vera læknir 
þess og leiðtogi, en það er enginn hægðarleikur að 
halda hópnum saman. Burðajrmennirnir reyna 
opt til að strjúka, og það er ekkert gaman fyr- 
ir þann sem fyrir hvern mun þarf að halda áfram 
að sjá baggana sina liggjandi, og geta ekki útveg- 
að sér neinn mann til þess að bera þá, en þó tek- 
ur út yfir þegar burðarmaðurinn strýkur með bagg- 
aon sinn, og það kannske þann baggann, sem það 
var í, sem ferðamanninum var mest eptírsjón í. 

^egar Stanley kom til Sansibar, varð hann að 
kynna sér allt þetta og þvíumhkt, er að Afrlkoferð* 
um laut, því að hann var þvi alveg ókunaugor 
áður, og hafði hann í ráðum með sér arabiska 
kaupmean, sem sjálfir voru vanir að gjöra dt lest- 

Digitized by VjOOQ lC 



Henry Morton Stanley. 183 

ir vestur í Afríku. |>egar kemur ínn í Afríku, þá 
era baðmullardúkar, glertölur og eirvír beztir gjald- 
aurar, og Stanley var sagt, að hann mundi geta 
fengið eins dags vistir fyrir 100 manns fyrir hér- 
ambil 50 álnir; hann bjóst nú við að verða 2 ár á 
ferðinni, og keypti rúmar 40 þúsundir álna af baðm- 
ollardúkum, sem mestmegnis voru fremur lélegir; 
glertölurnar þurftu að vera mjög mismunandi að 
Btærð og litum, því sitt hœfði hverjum þjóðflokki, og 
eptir langar ráðagerðir keypti hann 22 poka af gler- 
tölum, og voru í þeim llmismunandi talnategund- 
ir að ht og stærð. Eirvírinn þurfti að vera viðlíka 
gildur og algengur málþráðavír; af honum keypti 
hann 350 pund. Auk þess þurfti hann að kaupa 
sér öU þau kynstur af hinu og þesau, sem til ferðaj:- 
innar þurfti: gjafir handa höfðingjunum, byssur, 
skotföng, meðul, vistir, bát sem taka mátti í sund- 
nr, segldúk, eldsgögn o. s. frv., o. s. frv. 

Þegar Stanley var búinn að kaupa allt sem hann 
þóttist þurfa, þá fann hann það, að farangurinn var 
orðinn 11000 punda að þyngd, og til þess að bera 
það þurfti hann hérumbil 160 manns. 

Nú þurfti að fara að ráða menn til ferðarinn- 
ar; réð hann þá fyrst 2 enska sjómenn, er ekkí voru 
þess ófúsir að fara í þessa skrítnu ferð. Síðan 
þurfti hann að ráða sér til fylgdar hérumbil 20 á- 
reiðanlega menn; meðal þeirra voru fáeinir, er fyrr 
höfða verið í ferðalagi vestur i Afríku með Norð- 
urálfumanni; en misjafnlega reyndust sumír þess- 
ara manna; og þá var eptir að ráða burðarmennina. 

Á Sansibar var Stanley mánuð, og vann þar 
af kappi að því að búa sig út tíl feröarínnar, og að þvf 

Digitized by VjOOQ lC 



184 O. Irminger : 

bÚDU fer hann til meginlands til borgar þeirrar er 
Bagamajo heitir; þaðan ætlaði hann að leggjaupp 
þegar hann væri búinn að búa upp á lestina; en 
þar átti hann i stökum vandræðum með að búa um 
farangurinn og útvega sér burðarmenn; loksins lagði 
hann upp þaðan 21. marz 1871, 73 dögum eptir að 
hann kom til Sansibar; hafði hann þá með sér 46 
menn, en á undan sér hafði hann sent meginlestÍDa 
í 4 flokkum, er hann lét fara af stað hvern á eptir 
öðrum; náði hann svo flokkunum á leiðinni. Alls 
voru 192 menn í þessari lest, er New-York-Herald 
gerði út; auk þess tók Stanley með sér nokkra 
asna og tvo hesta, en þeir drápust á leiðinni. 

Stanley hafði ásett sér að fara til ITjiji, sem er 
nýlenda ein, er Arabar áttu vestur við Tanganika- 
vatn; ef bein leið yrði farin, þá er hún 140 mílur 
vestur frá sjó. Tanganikavatnið fundu þeir Speke 
og Burton fyrir 30 árum, báðir nafnkenndir landa- 
kannendur. Enski konsúllinn i Sansibar hafði áð- 
ur sent lestir vestur til Ujiji með ýms föng og vör- 
ur til Livingstone, þvi það þótti sennilegt, að Living- 
stone mundi einhvern tima koma þangað á sinu langa 
terðalagi þar vestra. Auk þess voru allar likur til 
þess, að til U jiji, sem er ein af aðalstöðvum arabisku 
kaupmannanna þar i landi, kynni að hafa borizt 
með arabiskum þrælakaupmönnum einhverjar fregn- 
ir, er af mœtti fræðast um það, hvar hinn frægi ferða- 
maður væri niður kominn. Meðan Stanley var á San- 
sibar, let hann annars aldrei neitt á þvi bera. aö 
hann væri gérður út til þess að leita að Livingstone^ 
og ekki heldur á þvi, að hann ætlaði sér til Ujiji; 
hann lét þess ekki einusinni getið við hvorugaii 

Digitized by VjOOQ lC 



Henry Morton Stanley. 185 

enska fylgdarmanninn einn, fyrr en þeir voru komnir 
talsvert áleiðis vestur eptir Afríku. Á leiðinni til 
Ujiji ætlaði hann sér að koma við í Tabora, sem er 
önnur nýlenda, er Arabar hafa stofnað þar 
vestra, og er hún 90 mílur vestur frá sjó í beina^ 
stefnu; Stanley hafði hugsað sér, þar sem hann 
gæti því við komið, að fara þær lestaleiðir, er hvítir 
ferðamenn hefði ekki áður farið. 

Leið hans lá ýmist yfír vatnslausa fláka eðSk 
vatnsrík lönd, ýmist yfir frjósamar byggðir eða ó- 
frjó lönd og óbyggðir; en það sem varð honum erf- 
iðast, var það, að halda sanían lestinni. Sjómenn 
þeír tveir hinir ensku, er hann hafði ráðið sér til 
samfylgdar og áttu að vera aðstoðarmenn hans, 
reyndust honum alveg gagnslausir. Annar þeirra, 
var drykkjurútur, bilaður að heilsu, og vann Afríku* 
loptið brátt að honum; hinn var og i alla staði ó- 
hœfur til ferðalaga í Afríku, og þoldi heldur ekki 
loptslagið, og varð brátt svo veikur, að það var& 
að bera hann; hann dó líka á leiðínni. Á leiðinni 
átti Stanley í sifelldu stímabraki við hermenn sína 
og burðarmenn, og opt hafði hann miklar tafir af 
því að þurfa að gera út menn til þess að leita a& 
strokumönnum. Samningamir við þarlendu 
höfðÍDgjana um það, hvað hann þyrfti að borga. 
mikinn toU til þess að mega fara um lönd þeirra, 
voru bæði þreytandi og leiðinlegir, því þessir höfð- 
ingjar hugsuðu ekki um neitt annað en að pína út 
úr þessum stórauðuga hvíta ferðalang svo mikið sem 
hægt vœri, og stundum lá við sjálft, aðslœgiíbar- 
daga, því margir af þjóðflokkum þeim, sem búa þar 
uppi í landinu, eru harðfengir og grimmlyQdir« 

Digitized by VjOOQ lC 



186 0. Irminger : 

8umt af liði hans veiktíst, og sjálfur fékk Stanley 
hvað eptir ánnað fótaveikisköst, og þarf enginn 
hvítur maður, hvað heilsuhraustur sem er, að bú- 
ast við þvi að komast hjá þeim veikindum í því 
loptslagi; en við þau veiklast hann og missir þrótt 
og það til langframa. Yanalega var ferðinni svo 
hagað, að lestin tók sig upp í dögun; en þegar 
hallaði degi slógu þeir landtjöldum, og þar sem 
því var hœgt við að kotíia, gerðu burðarmennimir 
girðingu um tjöldin úr greinum og Hmi, til þess að 
verjast um nætur fyrir árásum villudýra; voru þeir ó- 
trúlega fljótir að þeirri virkisgjörð. Sumstaðar var 
mjög erfitt að afla vistafanga; stundum var það af 
þvi, að landið sem þeir fóru um var svo gæðasnautt, 
stundum af því að landsbúar voru þeim iUviljaðir 
< — einu sinni mátti Stanley sætta sig við það, að 
lifa 57 daga samfleytt á baunasaupi og seigu geita- 
kjöti — þeír reyndu að veiða sér til matar gíraffa, 
zebradýr, antilópur og viUisvín, en fengurinn var 
jafnast rýr. Stundum var áð dögum saman, til þess 
€tð menn og málleysingjar gæti orðið afþreyttir. 

Stanley varð fjarska feginn, þegar hann vissi 
það, að hann var kominn í nánd við Tabora, sem 
var fyrstí staðurinn sem hægt var að fá góðan á- 
fangastað, og þegar hann áttí þangað nokkrar dag- 
leiðir, gerði hann boð á undan sér til Arabanna, 
sem þar bjuggu. í grenndinni við Tabora var landið 
vel yrkt, og þar gat Stanley fengið keypt ungt, feitt 
naut fyrir 26 álnir af lélegum baðmullardúk, og 
gæddi hann liði sínu með nautínu. í fararbroddi 
hafði hann blaktanda merki Bandaríkjanna i Norð- 
ur-Ameriku, þegar hann 22. júni — þrenmr mán* 

Digitized by VjOOQ lC 



Henry Morton Stauley. 187 

Bðum eptir að hann tók sig upp frá Bagamajo — 
hélt innför sína í Tabora með skothriðum, svo sem 
i Afríku er títt, og var honum þar vel fagnað af 
Aröbum. 

Á leiðinni þangað hafði Staúley mætt mörgum 
arabiskum filabeinskaupmönnum og þrælaveiða- 
mönnum. í Miðafríku láta Arabar mikið til sin 
taka, og á ferðum sinum i Afríku hefir Stanley 
átt mikið við þá að sælda. Arabar hafa náð sér 
bólfestu á austurströndinni, og hafa smá-þokazt 
lengra og lengra inn i landið, og hafa stofnað þar 
nýlendur, og nú upp á siðkastið hafa þeir austan 
að komizt svo langt upp með Kongó, og hafa náð 
þar svo góðrí fótfestu, að það eru öll h'kindi til, að 
Evrópubúar megi vara sig á þeim, ekki siður en á 
trúarbræðrnm þeirra upp raeð Nílá. 

Arabar þeir, sem i Miðaf riku eru, eru sumir af 
göfugum œttum, en allir gefa þeir sig við kaupskap 
og verzla þeir einkum með filabein og þræla. Fyrst 
framan af fóru þeir inn i landið i von um það, að 
þeir á skömmum tima gætu orðið stórauðugir; en 
þær vonir brugðust að öUum jafnaði. Flestir fóru 
inn i Afríku á þann hátt, að þeir fengu til lána 
allt til útgerðarinnar á Sansibar, og urðu að gjalda 
af lánsfénu okurleigu, og þegar þeir sáu, að i ó- 
efni var komið með að gjalda skuldina, þá þótti 
þeim sá kosturinn skárrí, að láta fyrírberast þar 
vestra og taka sér þar bólfestu, en að hverfa 
aptur verra en allslausir. Auk þess var Miðafrika 
hæli og gríðastaður mörgum Aröbum, er ekki voru 
meira en svo vel kynntir heima fyrír. Og með 
því að Arabar voru miklu betur að sér en þar- 

Digitized by VjOOQ lC 



188 0. Irminger: 

lendir menn, þá gat þeim tekizt það, að ráða lög> 
um og lofum í byggðum þeim, sem þeir fóru um^ 
með því að gerast fyrirliðar fyrir þrœlasveitum, er 
þeir bjuggu skotvopnum, enda urðu þeir opt óspart 
að neyta vopnanna, og það sem kallað var kaup- 
skapur þeirra við þarlenda menn, varð brátt að 
hinum hróplegustu ránsferðum og mannaveiðum. 
f>að var ekki þar með búið, að Arabar æstu hvem 
þjóðflokkinn móti öðrum, og rændu og stœlu sjálfir 
fílabeini, en þeir rændu líka ungu fólki þarlendra 
manna, konum sem körlum, og gjörðu að þrælum 
og urðu þeir að bera fílabeinið, er þeir höfðu stoliðj 
til strandar ofan. Ðyggðarlög, sem áður voru þétt- 
byggð, eru nú orðin í auðn fyrir guðlausa grimmd Ara- 
ba, og það er varla neitt hróplegra og hryllilegra at 
hœfí til nú á dögum, en harðúð sú og grímd, er 
þessir mannaveiðamenn og þrælakaupmenn hafa i 
frammi. f>að er engin hemja á því, hvað Aröbum 
þykir lítið fyrir að drepa menn. Eins og ekkert 
sé um að vera, leggja þrœlaveiðamennirnir á næt- 
urþeli eld í kofa svertingjanna, sem að öUum jafn* 
aði eru byggðir úr hálmi; þegar þeir þá reyna til að 
forða sér úr eldinum, ráðast þeir á þá og gjöra að 
þrælum alla þá, er þeir fá höndum á komið, og 
eru þeir, þegar austur að sjó kemur, opt og ein* 
att ekki annað en skinnið og skrapandi beinin. 
|>egar ^rælarnir ekki geta dragnazt áfram, fyrír 
hungurs sakir eða veikinda, þá eru þeir, án allrar 
líknar, skildir eptir á leiðinni, til þess að deyja 
þar, eða þegar mest er við þá haft, þá eru þeir 
rotaðir, til þess að stytta eymdardtundir þeura, og 
margir ferðamenn hafa sagt frá lestavegum, þar 

Digitized by VjOOQ lC 



I 



Henry Morton Stanley. 189 

semhægt er að sjá, að þrœlalestir haf a farið um, af 
^ví, hvað mikið er á leiðinni af maniiabeinagrind- 
nm. Nú hafa margar af menntunarþjóðum vorrar 
heimsálfu orðið samtaka um, að sporna eptir föng- 
nm við þessu bölvi, og er því þrælaverzlunin á 
austurströndinni ekki rekin jafn berlega og áður, 
en þrœlaveiðunum í Miðafríku er allt um það ekki 
linnt, og má œtla, að árlega séu drepnir á þeim 
menn svo skiptir mörgum hundruðum þúsunda. 

Livingstone segir frá því, að einusinni hafi 
hann orðið sjónarvottur að því, hvernig Arabi einn 
með vopnuðum óaldarflokki sínum að óvörum réðst 
á þorp eitt, er ekki átti sér neins ófriðar von; 
þorpið lá við á, og voru þar saman komnar meira 
en tvær þúsundir manna til markaðshalds. Eng- 
inn þarlendra manna hafði hinn minnsta grun á 
því, að þrælaveiðamenn væru í nánd. En allt í 
einu heyrðust hvellirnir í byssunum. Svertingjun- 
um varð mjög felmt við, og hlupu allt hvað af tók 
til báta sinna, og þröngdust svo ótt út á þá, að 
þeir urðu ofhlaðnir, svo að þeim hvolfdi; hirtu þá 
krókódllarnir margan mann, en þó voru þeir fleiri, 
er biðu bana fyrir skotum óvina sinna. Fjögur 
hundruð manna, sem flest voru konur og börn, 
biðu þar bana, og enn þá fleiri voru gerðir að þræl- 
um, sem fám mínútum áður með gleði og gamni 
höfðu verið á markaðinum. Og það er ekki svo 
sem þesBÍ saga sé neitt einsdæmi, og Livingstone, 
sem þó ekki var nein ístöðulaus herfa, segir frá 
því, að það hafí opt komið fyrir, að hann hafi með 
andfœlum hrokkið upp úrfasta svefni, þegar honum 



dbyGoogle 



190 O. Irminger: 

bárust í drauma stelfiugar þær, er hann hafðiorð- 
ið að sjá á sínum löngu ferðalögum um Afríku. 

¥>ó1it aldrei sé hægt ofsögum af því að segja, 
hve hróplega grimd og varmennsku Arabar sýna á 
mannaveiðum sínum, þá má þó ekki segja að þeim 
sé alls góðs vamað, eins og þeir koma fram í Af- 
ríku. Margur hvítur Afríkufari má þakka einhverj- 
um arabiskum þrælakaupmanni fyrir liðveizlu, þegar 
honum lá mest á, og það er víst um það, að ferða- 
lög margra um Afríku hafa því að eins tekizt, að 
ferðamennimir hafa uotið h'ðsinnis Araba. Nýlend- 
ur Araba hafa verið kærkomnir áfangastaðir íynr 
marga ferðamenn, og hefir þeim þar verið tekið 
með hinni mestu gestrisni. Arabar hafa við ný- 
lendur sínar komið á regluiegri jarðyrkju, og búa í 
velbyggðum, svölum húsum, með flötum þökum og 
veggsvölum umhverfis, og hafa opt allan aðbÚDað 
allríkmannlegan. í viðmóti við hvíta menn eru 
þeir að öUum jafnaði virðulegir; þeir era fatprúðir 
menn, og margir ferðamenn tala um Araba sem 
sönn snyrtimenni. |>að má enn segja til lofs Ar- 
öbum þeim, sem eru í Miðafríku, að þeir era dug- 
andis kaupmenn. 

f>egar Stanley kom til Tabora, léðu Arabar 
honum gott hús til íbúðar, og tóku honimi með 
stakri gestrisni. Hann hafði œtlað sér það, að 
hvfla sig þar um hríð; en það fór svo, að hann 
hlaut að standa við i Tabora ieugur en hannhafði 
ætlað sér og vildi. Arabar flœktust í ófrið við 
höfðingja einn þarlendan, rikan og ráðsnjallan, er 
Mirambó hét; hann hafði lagt undir dtt vald marg- 
ar Bvertingjasveitir þar í grenndinni, og var hann 

Digitized by VjOOQ lC 



Henry Morton Stanley. 191 

smámsaman orðinn svo ráðrikur, að hann ekki að- 
eins heimti háan toll af hverii lest hinna arabisku 
þrælakaupmanna, sem þeir urðu að borga með 
byssum og púðri, heldur hafði hann það í heiting- 
um, að harðbanna allar Idðir til Ujiji, eÍDmitt 
þangað sem ferð Stanleys var heitið. 

f arsem ekki var friðvœnlegra en þetta í grend- 
inni við Tabora, þótti Stanley óráðlegt að halda 
lengra áfram að sinni, og gekk hann i lið með Ar- 
öbum, vinum sínum, móti Mirambó. Urðu allmarg- 
ar orustur milli Mirambós og Araba, og þær mann- 
skæðar, eptir því sem gera er í Afríku, og höfðu 
ýmsir sigur; rændu og brenndu hverir fyrir öðrum, 
þar sem þeir gátu því við komið, og biðu Arabar 
talsvert manntjón, og einusinni vann Mirambó svo 
mikínn sigur, að við sjálft lá, að Tabora yrði í hers- 
höndum, svo að Stanley varð að víggirða hús sitt, 
einsog Arabar gerðu, til þess að verjast árásum svert- 
ingja. Samt fór svo að lokum, að Mirambó beið 
svo mikinn ósigur, að kyrð og spekt komst þar á 
í grendinni fyrst um sinn. í ófriði þessum féll 
margt manna af Stanley, og það fór svo, að dvöl 
hans í Tabora urðu ekki neinir hvíldardagar. |>að 
kom fyrir, að hann varð þyínær alveg úrkula vonar 
um að geta komizt lengra áleiöis; hann varð i 
mestu vandræðum með burðarmenn sina; það örf- 
aði ekki í þeim ferðahuginn, að eiga Mirambó yfir 
höfði sér þar í grendinni, og svo drapst allur dug- 
nr úr þeim viö hið langvinna aðgjörðaleysi í ara« 
biska n^lendunni, svo að Stanley sá sér ekki ann- 
að ráð vœnnta, en að reka úr vistinni allan þorra 



dbyGoogle 



192 O. Irminger : 

^ömlu barðarmannannai og ráða nýja í þeirra stað 
ttl þess að halda áfram ferðinni. 

Meðan Stanley beið í Tabora, varð hann fár- 
veikur og lá lengi með óráði, svo að hann varð 
«Jveg ruglaður í timatali sínu. |>egar hann fékk 
rænuna aptur, sögðu þeir sem stunduðu hann í 
veikindunum, að hann hefði verið rænulaus í 7 
daga, í stað þess að hann hafði verið það i 14 daga, 
og Stanley varð þess ekki var, að hann hafði hlaup- 
ið yfir viku af æfi sinni, fyrr en hann fann Living- 
stone. |>egar þóir hittust og fóru að tala um, hver 
'dagur mánaðar væri, bar þeim ekki saman um 
dagatalið, og þá komst það fyrir, þegar þeir í sam- 
^iningu fóru að rannsaka stjörnuahuanakið, að Li- 
vingstone hafði ruglazt um 3 vikur í tímatali sína 
i legum, sem hann hafði legið, þar sem skakkinn 
hjá Stanley var ekki nema ein vika. 

í fuUa 3 mánuði varð Stanley að bíða í Ta- 
hora, og fékk hann þar á stangH fréttir af Living- 
«tone; 20. ágúst lagði hann upp þaðan áleiðis til 
Ujiji; hafði hann þá með sér 54 menn; báru þeir 
6000 álnir af dúkum, 6 poka af glertölum, ógrynni 
«.f skotföngum og þar frameptir götunum. Frá Ta- 
bora til Ujiji er ekki nema 40 mílur, ef beina leið 
má fara; en nú varð Stanley að fara á sig stóran 
krók, vegna þess, að ófríðvœnlegt var að fara 
skemmstu leið. Á þesBari leið stóð hann í mikla 
stímabraki við burðarmenn sína, sem ár og síð 
voru að reyna til að strjúka, og einusinni var svo 
komíð, að ekki var annað sýnna, en að leiðangar- 
inn fœri allur út um þúfur; svo mikimi sambláBtur 
höfðu burðarmenn Stanleys kveikt móti honam. 

Digitized by VjOOQ lC 



Henry Morton Stanley. 193 

|>egar lestin átti skammt eptir til Ujiji, barst 
Stanley sú fregn, að þangað væri fyrir skömmu 
kominn gamall hvítur maður einhverstaðar að vest- 
an fyrir Tanganikavatn; hann vildi hafa greinilegri 
sögur af mönnum þeim, er báru honum þessi merk- 
istíðindi, og sögðu þeir honum þá, að þessi gamli 
hvíti maður hefði einusinni áður «fyrir æfalöngu* 
komið til Ujiji, og gat þá varla annað verið 
en að þessi gamli ferðamaður hlyti að vera Living- 
stone. Eins og nærri má geta, kom^t Stanley all- 
ur á lopt víð tíðindasögu þessa; hvataði hann nú 
ferð sinni sem mest hann mátti. 

10. nóvember 1872 — 236 dögum eptir að Stan- 
ley lagði upp frá Bagamojo, 50 og einum degiept- 
ir að hann lagði upp frá Tabora — var nú lestin 
komin fast að Ujiji, og hafði þar, skammt frá bœn- 
um, safnazt saman múgur og margmenni til þess 
að sjá þegar lestin kœmi; þá veit Stanley ekki fyr 
til, en hann heyrir að kastað er á hann kveðju á 
ensku; það var þá einn af svertingjum Livingstones; 
hafði Stanley lítið tal af honum, því hann hljóp 
hið bráðasta af stað, til þess að segja húsbónda 
sínum frá því, að hvítur maður rjeði ferðinni. Li- 
vÍQgstone ætlaði varla að trúa sínum eigin augum. 
f»arna var lest, er fór undir merki Norður-Amer- 
íkumanna. Hvað var hún að erinda þarna lengst 
ioni í Afríku? 

Nú riðu af skot, og allt varð á iði, svo að auð- 
vitað var, að nú mundi lestin þegar komin; fiykkt- 
uBt því Arabar i Ujiji saman fyrir framan bústað 

Iðunn. VII. 13 

Digitized by VjOOQ lC 



194 0. Irminger: 

LivÍÐgstones, til þess að fagna þessum nýkomna 
ferðamanni. 

Lestin hafði numið staðar, skrifar Stanley, þeg- 
ar byssuberi minn sagði við mig: tNú sé eg hann; 
en hvað hann er gamall! Skeggið á honum er al- 
veg hvítt!» Blóðið sótti ótt að hjartanu í mjer; 
eg ætlaði varla að ráða við mig; eg hefði viljað 
gefa mikið til þess, að mega nú ó^jeður af öllimi 
láta eptir tilfiinningum mínum. Eg hafði ákafan 
hjartslátt; en eg inátti ekki láta sjá það framan í 
mjer, hvað mjer var mikið niðri fyrir. Hvítimað- 
urinn varð að koma fram sem bezt mundi sóma 
við slikan fagnaðarfund. 

Eg bar mig því til, sem mjer þótti samboðnast 
vera erindi mínu. Eg ruddist fram í gegnum 
mannþröngina, þangað til eg var kominn fram að 
þyrping af Aröbum, er stóðu í hálfhring, og frammi 
fyrir þeim hvíti maðurinn með hvita skeggið. 
Meðan eg var að nálgast hann, tók eg eptir því, 
að hann var fölur mjög og að skeggið var grátt; á 
höfðinu hafði hann húf u með upplituðum gullborða; 
hann var í koti með rauðum ermum, og i gráum 
ullarbuxum. Eg vildi 'feginn hafa hlaupið til hans; 
en eg kom mjer ekki að þvi, vegna mannfjöldans; 
eg vildi feginn hafa faðmað hann að mjer; en af 
þvi að hann var Englendingur, þá vissi eg ekkí, 
hvernig hann mundi taka þvi, og þess vegnagerði 
6g það, sem heigulsháttur minn og rangskilin Btór- 
mennskulæti réðu mér að gera: eg gekk rólegur 
að honum, tók ofan fyrír honum, og sagði: 

cDoktor Livingstone, vœnti eg?i 



dbyGoogle 



Henry Morton Stanley. lt*6 

Hann lypti upp húfunni, og sagði með vingjarn- 
lega brosi: fJán. 

Yið settum nú upp höfuðfötin, tókum síðan 
höndura saman, og eg sagði hátt: 

•Doktor minn! eg þakka guði almáttugum, er 
hefir unnt mér það, að sjá yðum. En hann svar- 
aði: iEg má líka þakka það, að verahér stadd- 
ur, og geta boðið yður að vera velkominn*. 

Livingstone var þá fundinn, og Stanley var 
þannig. búinn að Ijúka erindi sínu; og gat ekki 
hitzt betur á en gerði. Hinn frægi gamli ferða- 
maður var þá þreyttur og veikur af því, að hann 
haíði reynt of mikið á sig; hann var þá fyrir 
skömmn komin til Ujiji, eptir ferð, semhannhafði 
faríð langt vestur í land; eu þegar hann kom 
þangað, þá brá honum heldur en ekki illa við, því 
að útvegamaður hans arabiskur var þá búinn að 
selja allan vaming þann, er Livingstone hafði œtl- 
að honum að varðveita, því hann hafði verið orð- 
inn fuUtrúa um það, að Livingstone væri löngu 
dauður. Livingstone stóð þannig að heita mátti 
tómhentur, þegar þeir Stanley fundust, því hann 
átti þá ékki meira en svo, að hann gæti kostað 
sig og lið Bitt mánaðartíma. Byrgðir Stanleys 
komu því í beztu þarfir og á hentugasta tíma; og 
þá var gamla manninum ekki minni fögnuður að 
þyí, aö fá brjef heiman aö; þau voru nú reyndar 
oröin ársgömul. Og það var ekkert smálitið, sem 
hafði gerzt siðustu árin, sem Livingatone ekki 
hafði fengið neinar fregnir af. 'Honum þóttimeira 
en litið koma til þess, að heyra Stanley segjá frá 
' 18* 

Digitized by VjOOQIC 



196 0. Irminger: 

{)ví, er opnuð var Kyrrahafsbrautin, frá stórtíðind' 
um þeim, er gerðust í styrjöldinni milli í>jóðverja 
og Frakka, um brottrekstur ísabellu drottuingar, 
um morðið á Prim hershöfðingja, o. s. frv. f>etta 
allt voru Livingstone nýjungar. En þótt Living- 
stone þætti mikið til þess koma, að hafa rekizt á 
Stanley, þá var þó Stanley enn fegnari því, að 
hafa fundið Livingstone, sem hann að maklegleik- 
um dáðist að; honum þótti það ekki alveg ónýtt, 
að heyra hann segja frá hinum aðdáanlegu ferða- 
lögum og landakönnunum. |>að voru sannir dýrð- 
^rdagar fyrir hann, fréttaritarann, þessir dagar, 
sem þeir voru saman, Stanley og Liyingstone. 

|>eir Livingstone og Stanley fóru langar leiðir 
saman eptir Tanganikavatninu, til þess að kanna 
það, hvort vatn þetta stæði í nokkru sambandi 
TÍð annað stórvatn, er lá norður af því; og að þvi 
búnu urðu þeir samferða til Tabora, Stanley til 
þess að hverfa heim með þau miklu tíðindi, er 
liann hafði að segja, en Livingstone til þess að 
halda áfram landsikönnunum sínum, og átti honum 
ekki að auðnast að koma lífs heim aptur. Honom 
þótti ekki nærri því komandi, að fara heim og leita 
sjer hvíldar. í Tabora lá fyrir honum vamingur, sem 
honum var œtlaður, og Stanley bætti þar við hann 
4000 álnumaf baðmuUardúkum, 992 pundum af gler* 
tölum, 3ð0pundum af eirvír, vatnsheldu tjaldi, skot- 
iöngum o. 8. frv., og lofaði bann honum að skilnaði, 
«ð gera út á Sansibar lest til hans. 

|»eir Livingstone og Stanley skiidu 14. marz 
1872, og varð mikið om að skilja, og , bvataði oiú 
Stanley biö mesta hann tnátti ferð sinni til sjóar, 

Digitized by VjOOQ lC 



HenryMorton Stanley. 197 

og stóð nú ekki á burðarmönnum hans, því þeir 
hlökkuðu til að komast í íullsæluna, sem beið' 
þeirra í Sansibar, þegar þeir vœru búnir að fá það^ 
Bem eptir stóð af kaupinu þeírra; og snemma í 
maímánuði var Stanley aptur kominn ofan að sjó,. 
17 mánuðum eptir að hann kom til Afríku. Hann 
kom svo aptur, að hann fyrir ferð sína var orðinn 
frægur maður; kom hann með brjef frá Livmg- 
stone um hinar mikilsverðu landakannanir hans; 
en sjálfur var hann maðurinn, er hafði «fundiði- 
mann þann, er allir menntaðir menn um allan* 
heim fyrir hvern mun vildu vita um, hvar væri 
niður kominn. Á Sansibar stóð Stanley við það- 
skemmsta hann gat, áður en hann fór þaðan til 
Evrópu, en þar hitti hann marga Englendinga^ 
sem þá voru að bda út heilmikiun leiðangur, senL 
átti að fá fréttir af Livingstone; en hinn ötuli 
frjettaritari ameríska blaðsins hafði orðið hrað* 
arí að bragði en þeir. 

Á Englandi kunnu sumir því illa, að maður 
gerður út af Ameríkumönnum skyldi hafa orAið til 
þess, að bjarga úr vaudræðum hinum fræga skozka 
landakannanda, svo að þegar Stanley kom til 
Lundúnaborgar, var honum hvérgi nœrri eiua 
vel fagnað, eins og hann hafði til unnið; sumir 
kváðu jafnvel upp úr með það á preuti, að það« 
heföi ekki veríð Stanley, er kom Livingstone til/ 
liðs, heldur hefdi það verið Livingstone, er bjarg- 
aði Stanley úr beyglum. En brátt sannfærðust. 
menn um, að það var ekki skrum eitt og hégómi, 
er Stanley fór með í ferðaskýrslu sinni, svo eA 
honum var margháttaður sómi sýndur; meðal ann> 

Digitized by VjOOQ lC 



198 O. Irminger; 

ars fékk hann bréf frá utanríkisráðgjafa Englands, 
og fylgdu bréfi dýrindis gulldósir gimsteinum sett- 
ar frá Yiktoríu drotningu. 

Af ferð þessarí varð Stanley frægur maður, og 
Terðasaga hans: iUm það hvernig eg fann Living- 
stone», var þýdd á margar útlendar tungur. «|>eg- 
ar eg komtil Mas8Ílíu», segir Stanley, «þá eins og 
lagði hr. Bennett smiðshöggið á verk sitt með rausn- 
arbragði einu, sem sjálfsagt er dæmalaust. Eg hafði 
lofað Dr. Livingstone því, að senda bréf hans til 
ættingja og vina 24 stundum eptir að 2 bréf írá 
honum til Bennetts vœru prentuð í Lundúnarblöð- 
unum. Til þess að eg gæti efnt orð mín við Li- 
vingstone, lét umboðsmaður «New-York-Herald8i 
víra bæði bréfin til Ameríku, en það kostaði 2000 
punda sterling (36,000 kr.I). 

Seint á árinu 1873 fór Stanley aptur til Afríku, 
sem fréttarítari fyrir «New-York-nerald», tíl þess 
að segja fréttir af ófríði, sem Englendingar þá átta 
í við konunginn í Ashanti, sem er svertingjaríki, 
er liggur skammt upp af þeim hluta Guineastrand- 
arínnar, er Fílabeinsströnd heitir. 

Yorið 1874 kom Stanley aptur til Evrópu; þá 
frétti hann það, að Livingstone værí andaður, og 
að lík hins ágæta ferðamanns vsBrí á leiðinni til 
Englands. Yið hina hátíðlegu jarðarför IdvingstoDes 
var Stanley sá sómi sýndur, að hann var látinQ 
vera einn af þeim, er bar klœðið, er haít var yfic 
Ukkistunni. 

|>að er vel skiljanlegt, að Stanley, sem nú var 
búinn að vera bœði i Abessiníu og Asjanti, og æm 
hafði áunnið sér svo mikla írœgö, með þvi að leita 

Digitized by VjOOQ lC 



Henry Morton Stanley. ]99 

npp LivÍDgstone, hafí lagt míkinn hug á að kynn- 
ast betur landaskipun i Afríku, enda var hann 
vakinn og sofínn að hugsa um það. Einu sinni 
bar það á góma milli hans og eins af eigendum 
enska blaðsins Daily Telegraph's, hvað mikið væri 
enn ókannað hið innra í Afríku. Meðan þeir voru 
að skrafa um þetta, er Stanley spurður að því 
hvort hann mundi treysta sér til, að halda áfram 
landakönnunum Livingstones. Stanley játti því; 
en með því að hann var bundinn við New-York- 
Herald, þá kom þeim saman um það, að senda 
Bennet vírskeyti upp á það, hvort hann fyrir hönd 
blaðs síns vildi vera samtaka um það, að gera 
Stanley út, til þess að fullkomna landakannanir 
þær í Afríku, er gerðar höfðu verið síðustu árin. 
|>að stóð ekki lengi á svarinu frá Bennett, enda 
var það ekki nema þessi tvö orð: cJá, Bennett», 
og með þvf var ráðinn hinn mikli leiðangur, er 
þau blöðin Daily Telegraph og New-York-Herald 
urðu samtaka um að gera út. Hefiir aldrei ein ferð 
farin veríð sú, er jafnmikið og þessi frœddi menn 
um landaskipun í Afríku, og hún varð til þess, að 
jafngóður rekepölur er kominn á i Kongolöndunum 
og þegar er orðið. 

|>egar förin var ráðin, lét Stanley fara að efna 
til alls útbúnaðar undir ferðina, en skrapp sjálfur 
snöggva ferð til New-York, og stóð þar við eina 5 
daga, til þess að kveðja vini sina, og fór svo apt- 
ur til Lundúna. Öðara en það fréttist, að Stan* 
ley œtlaði að fara til Afríku, sem foringi fyrir stór* 
mn leiðangri, brúguðust að honum bónarbréf úr 
öllum áttum um það, að verða tekinn til fylgdar 

Digitized by VjOOQ lC 



200 0. Irminger: 

við hann; og vora þau frá mönnum af öUum stéttum. 
Bæði hershöfðingjar, handverksmenn og borðsveinar 
buðu honum þjónustu sína; en hann tók enga með sér 
nema verzlunarþjónjeinn, sem Friðrik Parker hét, og 
tvo unga vaska sjómenn, brœður tvo, er hétu Jón Po- 
cock og Eðvarð Pocock; en allir dóu þeir í Afríku. 
|>ess þarf ekki að geta, að Stanley var það að öllu 
leyti í sjálfs vald sett, hvernig útbúnaðurinn var, 
þvi nú var hann reyndur Afríkufarí; eitt meðal 
margs annars, sem honum var lagt til ferðarinnar, 
var bátur einn, 40 feta langur, smíðaður af mestu 
list; það mátti taka þenna bát í marga parta, og 
gat hver partur um sig flotið, og mátti fleytast á 
pörtunum yfir ár. Bátur þessi var kallaður tLady 
Alicen, og kom hann opt síðar á ferðinni að góða 
haldi, þar sem faríð var á vötnum og ám mörg 
hundruð milur. Áður Stanley lagði af stað, gáfu 
vinir hans og vildarmenn honum ýnisar gjaflr; 
meðal gjafa þeirra voru og tveir hundar afbragðs 
vænir; en þeir drápust á leiðinni. 

21. dag septembermánaðar kom Stanley og hvitu 
förunautamir hans til Sansibar, og tók hann þar 
strax til að húa sig til ferðarínnar; lét hann sér 
znest um það hugað, að ráða til fylgdar við sig 
góða hermenn og burðarmenn. Nú hafði Stanley 
miklu meira lið, en þegar hann fór ferðina til þes» 
að leita að Livingstone, enda urðu nú erflðleikarn- 
ir á því, að útbúa liðið og koma skipun á það, 
miklu meiri en þá. Eptir tveggja mánaða strit og 
stímabrak hafði Stanley lokið við útbúnað Binn og 
var kominn með allt sitt til meginlands, og þar 
lá hann i landtjöldum með allt lið sitt i fáeina 

Digitized by VjOOQ lC 



Henry Morton Stanley. 201 

daga, og tók sig svo upp 23. nóv. 187á; var þá 
allt lið hans 356 maons, en af því liði voru 3& 
konur og 10 böm. Konurnar voru flestar giptar 
tránaðarmönnum hans, mönnum frá Sansibar, er 
höfðu verið í mörgum ferðalögum og margt reynt; 
þessa menn skipaði hann undirforingja, og var lít- 
il valin sveit þeirra i ferðarsporðinum, og áttu 
þeir að reka áfram þá, sem ætluðu að dragast 
aptur úr, og handsama strokumenn. 

Fyrst var ferðinni heitið til hins mikla stöðu^ 
vatns, er heitir Viktoría Njanza; það er 4000 fet- 
um hærra en yflrborð sjávarins, og er eitt af stór- 
vötnum þeim, er Nílá kemur úr. Jafndægrabaug- 
urinn liggur yfir þvert vatnið; þaðan sem Stanley 
tók sig upp austur við Indlandshaf, eru hér um 
bil 110 mílur að landsuðurhorni vatnsins. Árið 
1858 hafði Englendingurinn Speke fyrstur Evrópu- 
manna fundið vatnið, og komið þangað aptur 
1862, en það hafði aldrei verið siglt um vatnið, 
og strendur þess voru að mestu leyti ókannaðar, 
8V0 að það var mikils vert að fá nánari kynni af 
vatni þessu. 

Hér um bil 50 mílur fór Stanley leið, er ekki 
lá langt frá leið þeirri, er hann hafði farið, þegar 
hann var að leita að Livingstone. A þessari leið 
átti Stanley þegar í miklu stimabrakí við burðar- 
menn sína, og tæpar 3 vikur hafði hann verið á 
leiðinni, þegar hann hafði misst 50 manns, er 
strokið höfðu, og höfðu þó þeir, er voru í ferðar- 
sporðinum, opt handsamað strokumenn. Fyrstu^ 
^rtxni vikurnar lagði Stanley svo af, að hann létt- 
ÍBt um 4 f jóröunga. Um nýársleitið voru 20 menn 

Digitized by VjOOQ lC 



202 0. írminger: 

veikir af liði lians, og um sama leyti varð hann 
þess áskynja, að 50 manna hafði tekið sig saman 
um það, að strjúká burt með bagga sína. |>etta 
^oru, skjótt að segja, vandræðadagar, enda segir 
'Stanley svo frá þeira: «Eg gæti skrifað stóra bók, 
ef eg ætti að segja frá öllum ónotunum, sem eg 
átti í á hverjum degii. Og þetta var í upphafi 
ferðalagsins. 

Síðan stefndi Stanley meira til norðurs, til þess 
að komast upp að stöðuvatninu, og átti hann nú 
að fara um byggðir, þar sem hvítir 'menn höfðu 
^ldrei áður sézt. Leiðsöguraenn þeir, er fengast, 
rötuðu ekki, og ferðin gekk tregt, því færðín var 
111, þar sem leiðin lá um þétta kjarrvíðu: fötin 
tættust utan af mönnum, stórar sveitir af liði 
IStanleys viUtust; þeir voru að rekja sig eptir 
brautum þeim, er fílar höfðu gert í þessum óbygð- 
um; eínkum var Stanley minnisstæður 10. janúar 
1875 sem sannur hörmungardagur. Tvo dagana á 
undan hafði ekki verið hægt að afia neinna vista- 
langa, og ekkert hafði veiðzt, það er um munaði; 
jþá fundu burðarmennirnir í skógarkjörrum nokkr* 
um hálfúidinn fílsskrokk, og hvomuðu þeir hann í 
sig, eins og þeir væru hýenur, en margir veiktust 
-eptir þessa viðbjóðslegu máltíð. |»á var sendur út 
lítill ílokkur þeirra, er vaskastir voru^ til þess að 
^ir reyndu að komast til mannabyggða, og að 
kvöldi þessa sama dags varð Stanley að elda graat 
úr 10 pundum af haframjöli og 4 dósum af reva- 
lenta arabica handa sínu hungurmorða liði. Til 
«.llrar hamingju komu menn þeir, ér sendír voru 
•út til vistafanga, aptur um nóttina, og höföu þá 

Digitized by VjOOQ lC 



Henry Morton Stanley. 203 

með sér góðan skammt aí hirsi, og höfðu þau 
fagnaðartíðÍDdi að segja, að þeir væri ekki langt 
frá mannabyggðum. Viku seinna dó hinn fyrsti 
þeirra þriggja hvítu manna, er ráðizt höfðu til 
samfylgdar við Stanley; það var Eðvarð Pocock, og 
var hann jarðaður undir tré einu. 

21. dag janúarmánaðar, eða hér um hil 2 mán- 
uðum eptir að Stanley hafði tekið sig upp með Hð 
aitt, voru 20 manns dánir, en 89 stroknir. Hann 
reyndi á leiðinni að ráða sér burðarmenn í stað 
þeirra, sem strokið höfðu, en það gekk misjafn- 
lega. Næstu dagana þar á eptir áttu þeir að fara 
um byggðarlag, þar sem landsbúar sýndu þeim 
fullan fjandskap, gerðu þeim fyrirsát, og fengu 
þannig drepið af þeim 2 menn; út af þessu sló í 
bardaga, og féllu í honum 22 menn af Stanley; en 
þar með var líka verstu þrautunum lokið, að 
minnsta kosti fyrst um sion; þvi að úr því lá leið 
þeirra um land friðsamra manna, er bjuggu í frjó^ 
sömu landi, þar sem svo var gott til veiða á gir* 
afía, zebradýr, antilópur og bii£Palóuxa, að dráps- 
klyf jar, af þurkuðu keti fengust upp á marga burð- 
armenn. Yerðlag á matvselum var hér svo gott, að 
uxa mátti fá keyptan fyrir 9 álnir af rýrðar-baðm* 
ullardúk. 

Allir voru hjartanlega fegnir, þegar lestin, eptir 
103 daga ferð, komst upp að hinu mikla stöðu* 
vatni Vietoria Nyanza; og þar sló Stanley upp 
laDdtjöldum sínum. Nú var Lady Alice skrúfuð 
saman; siðan skipaði Stanley þá Pocock ogParker 
yfír liðið, en fór sjáifur 8. marz út á Lady Alice 
og hafði með sér 11 manns af liði sínu, þá sem 

Digitized by VjOOQ lC 



204 O. Irminger: 

hugrakkastir voru. |>að veitti samt fuU-erfitt a,& 
fá þá til þess, að ráðast í þessa glæíraferð á opn- 
um bátuum; því að það gengu ýmsar k^'njasögnr 
af þessu afarmikla vatni, og fólki því, er byggi 
á ströndum þess; og víst er um það, að vatnið er 
œði stórt — það er hér um bil 150 mílur ummáls^ 
og þeir Stanleys liðar voru engir sjótnenn; en það 
hefði þó ekki átt að þurfa mörg ár til þesB a5 
sigla í kringum vatnið, eins og sögurnar gengii 
meðal þarlendra manna; en annað var nærri því 
lakara, og það var það, að á ströndum þessa vatn» 
byggi menn með rófum, og mannætur og annað ill- 

þýði. 

En allt um það lagði Stanley af stað; gerðist 
margt sögulegt í ferð hans, og hantí rataði i marg- 
ar mannraunir; en hann ávann það með ferð sinni^ 
sem mikils vert má telja, að nú fyrst fengu menn 
Dokkurn veginn greinilega hugmynd um stærð 
vatns þessa og lögun. Stanley héit sífellt með 
Btröndum fram, því hann viidi vita, hvernig lands- 
lag væri aö vatninu, og hvaða þjóðir byggi meö 
fram þvi. Optast nær reyndust þarlendir menn 
honum vinveittir; en út af því brá þó; létu þeirþá 
örvar og grjótkast drifa yfir Stanley og menn hans; 
og marga nótt var það, þegar hvassviðri gerði, er 
Btóð á land, og hafrót gerði, en þeim ókunnng 
landtakan, að þeir Stanley voru svo sem á milli 
heims og helju. Mikið fannst þarlendum mönn- 
um til um Lady Alice, svo sem von var; þó var 
það einkum seglið og stýrið, sem þá mest kynjaði 
á. i vatninu voru ósköpin öU af nykrum (vatna- 
hestum), en Btanley varð að sitja á veiðilöngun 

Digitized by VjOOQ lC 



HenryMorton Stanley. 205 

fiinni, af því að hætt var við, ef nykrarnir trylltust, 
a.ð þeir kynnu að ráðast á hinn grannviðaða 
bát. 

Eptir hér ura bil fjögra vikna ferð kom Stanley 
að norðvesturhorni vatnsins. |>ar h'ggur að vatn- 
inu land það, er Úganda heitir, forkunnar-fagurt 
land og frjósamt; þangað hafði Speke kapteinn, sá 
er fyrstur Evrópumanna fann vatnið, og annar 
Englendingur, er Grant hét, komið fyrir þrettán ár- 
um, og þar fékk Stanley hinar beztu viðtökur hjá 
Mtesa konungi, sem var mesti merkishöfðingi i 
sinni röð. 

Með þeim Stanley og Mtesa féll svo, að brátt 
var eins og þeir væru aldavinir. Mtesa er nú dá- 
inn fyrir fáum árum, en þá ríkti hann yfir landi 
með tveimur miijónum manna. Hann var vin- 
veittur hvítum mönnum, einkum fyrir það, að hon- 
um fundust þeir vera einhvers konar æðri verur, 
þvi sem næst að vera almáttugar og aivitrar, sem 
áttu byssur, er aldrei báru skakkt og aðra því um 
lika kynjagripi. Kaupmenn frá Arabiu höfðu gert 
hann að hálfgildings Múahmeðstrúarmanni; og þeg- 
ar þess er gætt, að hann hafði sömu alvaldsráðin, 
sem aðrir sannir Afríkuharðstjórar hafa, þá var 
það öU furða, að hann var ekki verri viðfangs en 
hann var. Mtesa var allra manna gestrisnastur; 
en gestrisni hans var nú reyndar í því fólgin, að 
útlendum mönnum var heimilt aö taka frá vesa- 
lÍDgs þegnum hansallt, sem þeir gimtust, og þurftu 
ekkert fyrir að greiða. Hann gekk ekki klœðlaus, 
8V0 sem hmir smákonnngarnir, er Stanley hafði 
séð, heldcir hafði hann tekið sér arabiskan búning; 

Digitized by VjOOQ lC 



206 O. Irminger: 

hann haíði hirð um sig, lífvörð hafði hann í ein- 
kennisbúningi, við hirð hans voru og skutulsveinar 
og böðlar; hann átti og allstóran flota stórra ieið- 
angursbáta. 

Ein saga, sem Speke hefír sagt um Mtesa, gef- 
ur miklu betri hugmynd um hagi og háttu við 
hirðina í Úganda, heldur en löng lýsing. |>ess ber 
og að minnast, að Mtesa var engli likari en manni 
í samanburði við föður sinn; því hann lét sama 
daginn drepa átta hundruð manna fyrir glæp, sem 
einn hafði framið. Saga Spekes er svona: «Koa- 
ungur bað mig dag einn um það, að skjóta sem 
hraðast fjórar kýr; en eg hafði engar kúlur íkúla- 
byssuna mína, og bað því konung að Ijá mér hjól- 
skammbyssu þá, er eg hafði gefíð honum, og með 
henni skaut eg allar kýrnar á svipstundu. Menn 
ágættu mjög þetta verk, og töldu það undrum sæta, 
og konungurínn gaf líði mínu kýrnar. Síðan hlóð 
nú konungur sjálfur eina af byssum þeim, er eg 
hafði gefið honum, dró upp bóginn, fékk svo byss- 
nnaeinum af hirðsveinum sinum, og segir honum, 
að bregða sér út með byssuna, og skjóta einhvern 
mann. Drenghnokkinn kemur brátt inn aptur, og 
er þá eins hróðugur að sjá, eins og piltur mundi, 
er hefði verið svo heppinn að ná skaða, eða veiða 
silung. cjá, já, hvemig tókst það?i segir konung- 
nr. cAfbragðsvéh, segír strákurinn, og var ekki á 
að sjá, að Ðokkur maður íengist um þetta; a& 
minnsta kosti varð engum þeirra, er við vora 
etaddir, að vegi að spyrja aö því, hver sá hefði 
verið, er strákurinn hafði drepið». 

Mtesa vár or&inn 13 árum eldri, þegar Staniey 

Digitized by VjOOQ lC 



HenryMorton Stanley. 207 

heimsótti hann; en honum þótti ekkí mannshfíð^ 
stórum meira virði þá en fyr. Hann var hemju- 
laus harðstjóri, og auk þess drykkjumaður hinn 
mesti, en við Stanley var hann hinn gestrisuasti, 
og léði Ijúflega eyru frumsannindum kristindóms- 
ins; en þar sem Stanley hefír kallað hann «fram- 
farafrömuð Miðafriku», þá á það ekki við annað a& 
styðjast en það, að honum þótti vænt um að hafa 
hvíta menn sér við hönd; en það var reyndar af 
einberri eigingirni. |>að, að Mtesa þó að nafninu 
til ríkti yfir ríki með einhverju skaplegu fyrirkomu - 
lagi, hefði mátt styðja að því, að greiða götu veru.. 
legrar þjóðmenningar. Síðar meir tók hann einn- 
ig með góðum beinleikum við kristniboðendum 
þeim, er sendir voru til Úganda; létu þeir þangað 
leiðast einkum fyrir ferðasögu Stanleys; en sonur 
bans Mwanga er allra manna grimmastur, og hefir 
hann sýnt kristniboðunum fuUan fjandskap, og 
þeim þegna sinna, er kristna trú hafa tekið, og 
hefír hann látið drepa eða limlesta marga 
þeirra. 

í Úganda stóð Stanley við hálfan mánuð, og 
hélt hann þaðan áfram ferð sinní, og fór nú suður 
vatnið með vesturströnd þess; en Mtesa hét hon- 
um þvi að skilnaði, að hann skyldi senda báta á 
eptir honum, til þess að flytja allt lið hans og far- 
angur til Úganda. Meðan Stanley dvaldi i Ú^ 
ganda í fyrra sinni, bar nokkuð þaö til nýlundu, 
er hann hafði sízt búizt við. Ðag einn sagði 
Mtesa honum, að annar hvítur maður sé kominn 
þangað til landsins, og sé hann Tyrki; þarlendír 
menn kalla Egipta Tyrkíi en Egíptar hafa smáþokazt 

Digitized by VjOOQ lC 



208 0. Irmingeí*: 

lengra og lengra suður eptir Afríku upp með Nflá. 
Nýkomni maðurinn var Línant de Bellefonds ofursti; 
hann var sendur til Mtesa frá hinum ágæta Gar- 
don pasja, er þá hafði landstjórn í Súdanlöadun- 
um (Blálöndum); var það sá hinn sami Gor- 
don, er féll við frægan orðstír í Khartúra, þegar 
sveitir falsspámannsins brutust inn í Khartúm í 
janúarmánuði 1885. Báðum hvítu mönnunum kom 
það jafn óvart, að hittast þarna, og lifðu þeir hinii 
ánægjulegasta lífí þá tvo dagana, sem þeir mátta 
saman vera. Eptir fárra daga dvöl í Úganda 
hvarf Linant de Bellefonds aptur; en á norðurleið- 
inni var honum veitt atganga af svertingjaþjóð- 
flokk einum upp með Níiá sunnanverðri, og brytj- 
uðu þeir hann niður og alla þá, er með honum 
voru. 

Á leiðinni suður að lestarstöðvum Stanleys bar 
margt til tíðinda, og opt sló í hart milli Stanleys 
og strandbyggjanna, og einu sinni varð Stanley að 
taka til fílabyssu sinnar, sem var hlaðin meö 
sprengikúlum, til þess að fd varizt aðsókn báta. 
Eptir 57 daga burtuvist kom hann aptur til manna 
Binna, er fögnuðu honum svo sem hefðuþeir hann 
úr helju heimtan; en þar beið hans þá og sú 
harmafregn, að dáinn var enn eínn af hvítu sam- 
fylgdarmönnunum hans, Parker; var þá enginn 
-eptir nema Jón Pocock. 

Stanley beið nú um hrið eptir bátum þeim, er 
Mtesa hafði heitið að senda honum, en þeir komn 
•ekki, svo aö houum tók að leiðast biðin, og réð 
hann þá af að fara landveg fyrir vestan vatnið 
norðqr í Úganda með allt liö sitt og farangur. 

Digitized by VjOOQ lC 



Henry Morton Stanley. 209 

jþó varð hann að hverfa af því ráði, með því að 
svertingjakonungur einn rlkur, er Bwoma hét, gerði 
honum svofellda orðsendingu: «Bwoma sendir 
hvíta manninum kveðju sína, en hann þarfnast 
hvorki fyrir dúkana, glertölurnar eða málmvírinn 
hvita mannsÍDS, og hvíti maðurinn má ekki fara 
í gegnum land hans. Bwoma viU hvorki sjá hann 
né neinn annan hvítan mann með langt rautt hár 
niður á herðar, hvítt andlit og rauð augu. Bwo- 
ma er ekki hræddur við hvíta manninn, en ef 
hviti maðurinn kemur í nánd við land hans, þá 
hlýtur hann að herjastd. í gegnum land þessa 
höfðingja þurfti Stanley að fara, ef hann átti að 
komast landveg norður, en á það vildi hann ekki 
hætta. 

Eptir langa mæðu tókst Stanley loksins að kaupa 
báta hjá svertingjakonungi einum, er bjó á eyju 
þar skammt undan; fór þá Stanley af stað sjóleið- 
Í8 með allt sitt, en opt komust menn hansímesta 
lifsháska, þvi bátarnir flestir voru drekkhlaðnir; 
varð þá opt að taka til Lady Alice, til þess að 
bjarga þeim, sem nauðulegast voru staddir. í 
miðjum ágúst komst Stanley og lið hans til Ú- 
ganda. 

Eptir að þeir Stanley skildu síðast, hafði Mtesa 
komizt i ófrið við nágrannakonung sinn; og lá 
hann ni i herbúðum niðri við vatn; þar haiði hann 
dzegið að sér flota sinn, það voru 230 leiöangurs- 
bátar, og ógrynni lifle; þar vora saman komnar 
Mx um iil 2S0 þ&sundii: naanna» berniBnn, þrffilar 
og konnr; þar á meöai vora 500 konur Mtesa kon- 

Iðunn. VII. 14 

Digitized by VjOOQ lC 



210 0. Irminger: 

ungs og böru hans. Stanley krafðist þess nú af 
Mtesa, að hann efndi við sig, það sem hann áður 
hafði lofað honum, að Ijá sér leiðtoga að vatni 
því enu minna, er Níláin hefir upptök sín úr, sem 
þá var h'tt þekkt, en kallað hefir verið Albert Ny- 
ansa; það liggur hér um bil þrjátíu mílur í norð- 
vestur af Victoría Nyansa, og hafði ferðamaður 
enskur, er Samuel Baker hét, fundið það árið 186á. 
Mtesa hafði þau svör, að hann gæti ekki þá um 
sinn komið því við vegna ófriðarins, og að það 
væri of mikil hætta, að fara norður að vatni því, 
nema Uðskostur væri nógur til fylgdar. Og með 
'því að konungur taldi sjálfsagt, að ófriðnum mundi 
brátt lokið, þá lét Stanley tilleiðast að bíða. £n 
ófriðurinn varð æði langvinnur, þótt ekki væri 
hann mjög mannspellasamur, enda var hernaðar- 
aðferðin ofboð ' viðvaningsleg; varð nú Stanley að 
vera i öllum ráðum með Mtesa. Annars var kon- 
ungi það mjög á móti skapi, að þurfa að láta ann- 
an eins mann og Stanley fara frá sér, jafn mikið 
traust og hann hafði fengið á honum, og ekki gat 
Stanley haldið áfram ferð sinni, fyr en snemma í 
nóvembermánuði. 

Mtesa léðí að skilnaði Stanley til fylgdar einn 
af höfðingjum sínum, ásamt 2 þúsundum spjótbera; 
en þessi agalausi flokkur varð Stanley nærri því 
meira að ama og óliöi en liði, enda voru þeir allir 
hver öðrum ragari. í míðjum janúar (1876) kom 
Stanley nú að stóru stöðvatni, Muta-Nsige» er 
hann ætlaði að væri vatn það, er Nílá hefir upp- 
^k sín úr, og sem hann var að leita að; en siðar 
reyndist það, að þetta var ekki svo; gerðí Stanley 

Digitized by VjOOQIC 



Henry Morton Stanley. 211 

þannig, þegar hér var komið ferð hans, merkilega 
uppgötvun. En vegna þess, að þarlendir menn 
sýndu honum fullan fjandskap, en hermennirnir, 
sem honum voru léðir frá Úganda, reyndust hug- 
lausir, þá gat Stanley ekki komið því við, að 
kanna vatnið sjóleiðis, en síðan hefir engi hvítur 
maður séð það, og er möonum því enn ókunnugt 
um stærð þess. 

Stanley lét nú frá sér fara fylgdarlið það, er 
hann hafði fengið með sér frá Úganda, og kannaði 
margt um afstöðu landa og vatna, er mönnum var 
áður ókunnugt, og kom hann í maímánuði 1876 
suður að Ujiji við ströndina á Tanganikavatninu; 
þar hafði hann í nóvembermánuði 1871 fundið 
Livingstone. Var því ekki furða, þótt þar rifjuð- 
ust upp fyrir honum margar endurminningar frá 
þeim dögum, er þeir þá voru saman, og aldrei 
fymast honum. En nú var Livingstone liðinn, svo 
það var með sorg og söknuði, að hann nú leit þá 
staði, er hann þá hafði notið svo mikils unaðar á, 
meðan hann gat notið samfylgdar hins frœga ferða- 
manns. En maður eins og Stanley lætur ekki 
slíkar hugsanir lengi á sér festa; orðtak hans er; 
fláfram!», og á hverjum degi var hans ósigranda 
þreki og þolgœði fullfengið að starfa. Nú voru 
liðin hér um bil 3 missirí siðan hann lagði upp 
frá Bagamojo, og bjóst hann við, að sin munda 
bíða í Ujiji bœöi bréf og blöð; en sú von brást 
honam fyrir hirðuleysi arabisks erindsreka 
hans. 

Stanley lét ná allan þorra liðs síns taka á sig 

14* 

Digitized by VjOOQ lC 



212 0. Irminger: 

hvíld í Ujiji, en lagði sjálfur af stað ineð Lady 
Alice og annan bát tíl út á Tanganikavatnið; það 
liggnr 2400 fetum hærra en sjávarflöturinn, og er 
"90 mílur á lengd, en það er hvergi breiðara en 12 
milur; á þessari sjóferð sinni var hann 51 dag, og 
Tarð enn margs fróðari þess, er áður var ókunnugt 
-öUum. |>egar hann kom aptur til Ujiji, voru ö af 
mönnum hans dánir úr bólunni, og með þvi að æ 
sýktust fleirí og fleiri, þótti honum sá hinn vænst- 
itr, að verða sem skjótast burt þaðan; en þá varð 
liann sjálfur veikur, og gat þvi ekki komizt burt 
fyr en seint i ágústmánuði. Arabar sögðu svo 
mikið af sögum um mannætur, þegar lengra drægi 
Testur eptir landi, að flest lið Stanleys lét hugfall- 
■ast, og struku 41 af liði hans, svo að hann hafði 
ekki eptir nema 129 menn; en honum vildi það til 
láns, að hann fékk handsamað aptur nokkra af 
6trokumönnunum . 

Stanley lét nú flytja lið sitt og farangur vestur 
yflr Tanganikavatn, og hélt nú leíðar sinnar i 
norður og vestur, og i október komst hann til ara- 
biskrar nýlendu, er heitir Nyangwe, er liggur við 
á mikla, er Lúalaba var kölluð; þegar Stauley kom 
til Nýangwe, vissu menn það eitt um á þessa, að 
hún rynni i norðurátt. 

Nyangwe liggur inni i miðri Afriku, hér um bil 
66 milum fyrir suonan jafndægrabaug, 200 milam 
iyrir vestan Indlandshaf , og 800 mílum fyrir amit* 
«n Atlantshaf; þessa nýlendu áttu Arabar vestasta 
om þær mundir. Til Nyangwe hafði LívingetoM 
éöor komið, Sömalðiðí« enskur ferðamaður^ er hét 
€ameron, og vildu þeir allt til vinna, að komast 

Digitized by VjOOQ lC 



flenry Morton Stanley. 213 

f yrir það, hvað yrði af þessu mikla vatnsfalli, er 
engi vi8si deili á; en hvorugum tókst það. Ara- 
bar vildu með engu móti neitt liðsinna ferðamönn- 
um þessum; sögurnar, sem gengu um illþýði það,. 
©** hyggi þar norður og vestur undan, og um tor- 
fœrurnar, sem þar væri, voru hryllilegri en svo, 
að nokkur vildu á það hœtta. Fyrir vestan Ny* 
angwe var ein samfelld hvlt skella á öUum lands- 
uppdráttum, og ekkert nafn var þar. Menn höfðu 
þá enga hugmynd um, í hvaða stefnu hin afar- 
mikla á Kongó rynui — en það kom upp úr kaf- 
inu, að Lúalaha og Kongó voru sama áin — og 
það, að Lúalaba hér svo sunnarlega og vestarlega 
rann i norður, blekkti suma landfræðinga svo, að» 
þeir fóru að halda, að hún kynni að renna norðuir 
í Níl. En það átti að Hggja fyrir Stanley, að ráða 
úr þessu vafamáli; og það, að hann fann rennsli 
og stefnu Kongófljóts, mun gera það að verkum,. 
að hann ávalit mun verða taiinn með hinum mestui 
iandakannöndum heimsins; þaðþarf ekkiannað, en 
líta á uppdrátt af Afríku, til þess aö fœra hverj^ 
um einum heim sanninn um, aö það er fjarska 
víðlent flœmi, er hann hefír gert oss kunn*^ 
ugt. 

í Nyangwe hitti Stanley mjðg merkilegann mann^ 
sem siðan hefír opt verið getið og til ýmsra hluta; 
það var arabiskur þrælakaupmaöur, er heitir Ha- 
med ben Móhamed, en algengast er hann kallaður 
Tippu-Tíb, sem er viðurnafn hans, sem hann hefir 
fengiö ftf því, að hann er píreygður. Tippu-Tib er 
auðugasti og ríkasti Arabinn ( allri Miöafriku; hann 
á margar nýlendur lengst inni i Afriku, og hefír 

Digitized by VjOOQ lC 



214 0. Irminger: 

tindir sér margar þúsundir svertingja, er allir hafa 
kúlubyssur að vopnum, með Aröbum fyrir fyrirliða. 
|>arlendum mönnum stendur ógn af honum, og 
arabisku þrælakaupmönnunum þykir það svo sem 
sjáifsagt, að telja hann yfirmann sinn. Tippu-Tib 
Bem er allra manna bezt viti borinn og eptir því 
otull og einbeittur, hefir fengið alla auðlegð sína 
fyrir verzlun með þræla og fílabein. Af hans völd- 
um hafa menn svo að mörgum þúsundum skiptir 
verið drepnir, og á þrælaveiðum sínum hefir hann 
farið myrðandi og rœnandi þangað, sem enginu 
þrælakaupmaður á undan hafði dirfzt að hætta 
sér. Athæfi hans er þannig hið djöfullegasta; en 
á honum sannast, að engum er alls varnað; Tippu- 
Tib hefír orðið mörgum hvítum ferðamanni sá vinur, 
er i raun reyndist, og án hans styrks mundi mörg- 
um hvítum ferðamönnuni ekkert hafa orðið ágengt 
með ferðalög sín um Miðafríku. 

Stanley telur Tippu-tib cmerkilegastan allra ó- 
svartra manna, er hann hafi fyrir hitt i allri Af- 
ríku». Hið fyrsta sinn, sem Stanley átti tal við 
hann, var hann hinn alúðlegasti í viðmóti, en þó 
tilkomumikill, og honum leizt svo á þrœiakaap- 
manninn, sem hann hefði þar fyrir hitt arabiskt 
^öfugmenni; hann var glæsilega búinn, allt um- 
hverfis hann var með talsverðri viðhöfn, og á ölia 
var auðséð, að hann var hafður i miklum metum. 
Tippu-Tib þekkti vel bæði Livingstone og Camer- 
on, eins og hann síðar hefír átt kost á að kyon- 
ast mörgum hvitum ferðamönnum, og í þessari ferð 
varð hann nákunnugur Stanley, og virti hann Stan- 



dbyGoogle 



Henry Morton Stanley. 215 

ley svo mikils, að hann kvað hann vera «sannan 
Araba að vitsmanum og dugnaðÍB. 

Eptir langa samninga tókst Stanley það, að íá 
Tippu-Tib til þess að fylgja sér með miklum liðs- 
afla 60 dagleiðir inn i hinar ókunnu landsálfur Af- 
ríku. Stanley mundi ekki með neinu móti hafa 
tekizt það, að fá lið sitt til þess að halda áfram 
ferðinni til landa, sem Arabar sögðu svo hræðileg- 
ar sögur af, nema því að eins, að hann hefði öfl- 
ugan liðsafla til fylgdar; en hann treysti því, að 
sér mundi takast að fá menn sína til að halda á- 
fram ferðinni, þegar hann væri kominn drjúgan 
kipp frá arabisku nýlendunni. |)að var ekki hægt 
að fá neina báta í Nyangwe; það var því afráðið, 
að fara ofan með ánni að vestan^erðu. 

í Nyangwe réð Stanley sér nokkra nýja menn 
til ferðarinnar, svo iiðið var talsins 154 kariar, 
konur og börn. Tippu-Tib réðst til fylgdar með 
700 manna, en af þeim áttu 300 að fara eínna 
ferða, tii þess að rœna þrælum og fílabeini, þegar 
lengra væri á leið komið inn i hin ókunnu byggð- 
arlög. 5. nóvember byrjaði Stanley þennan eptir- 
minnilega hluta sinnar frægu ferðar, og var fuU- 
ráðinn í þvi fyr að deyja, en aptur að hverfa. 

Hörmungar þeirra Stanleys og hans manna byrj- 
uðu á þvi, að leið þeirra lá i gegnum myrkvið einn 
mikinn, og versnaði æ þvi meir, sem lengra dró inn i 
hann; þeir urðumeð öxum að höggva sér braut, 
fæturnir límdust ofan í hinn leirborna raka jarð- 
veg, en svo megna gufu lagði upp af honum, að 
mönnum hélt viö köfnun, og svo ógegndarlegur var 
jurtagróðurinn í þessari miklu jurtabaöstofu við 

Digitized by VjOOQ lC 



216 0. Irminger: 

jafndægrahringían, að eins var dímmt um hádag^ 
inn, eins og vant er að vera í rökkri. Stanley 
lýsir því þannig: «Vér vissum ekki, hvort það var 
glaðasólskin yfír skóginum, eða hvergi sæi i heið- 
au himinn, því um hádaginn var eins dimmt, eirs 
og vera mundi stundu eptir sólarlag í tempraðsk 
himinbeltinu». Allir voru sí-rennvotir, vegna rak- 
ans í nýgræðingsskógnum, og þannig sigsaðist Uðið 
áfram alveg reglulaust. |>að var rétt að því kom- 
ið, að vesahngs burðarmennirnir, sem áttu að drægs- 
ast með Lady Alice, örvingluðust, því baggarnir 
þeirra voru svo fyrirferðarmiklir, að þeir voru ein- 
lægt að rekast í viðvindia og nýgræðingsgreinar. 
Stanley sagðist svo frá: «Vér þóttumst reyndar 
hafa séð skóga áður; en þeim tíma, sem vér ráfuð- 
um áfram í þessum myrkvið — það er ekki hægt á 
Dokkra tungu að fínna neitt nafn, er honum sé 
samboðið — munum vér aldrei gleyma, vegna 
allra þeirra hörmunga, sem vér tókum út i hon- 
um». 

Tippu-Tib var hvorki kjarklítiU né úrtölusamur, 
og í 9 ár hafði hann hfað inni í miðri Afríku; en 
þegar hann hafði verið Stanley samferða i lldaga 
i þessum ágöngum, þá sagði hann Stanley, taið 
sér hefði aldrei til hugar komið, að nokkursstaðar 
í heimínum væri til jafn hryliilegur staður og þessí 
myrkviður, þar aem loptið væri banvænt öUttm 
mönnum, og að landíðy sem þdr væru nú að vafra 
í, væri ófærc yfirferðar; það vœrí að eins ætlað iil 
bústaðar Tssölam heiðingjum, öpum og öðrumvilti^ 
dýrum*. Tippu*Tib sagði honum auk þessafdrátt- 
arlaust, að nú hyrfi hano aptur . Síðan töluðast 

Digitized by VjOOQ lC 



Henry Morton Stanley. 217 

J)eir lengi við Stanley og Tippu-Tib, og lauk svo 
J)ví samtali, að Tippu-Tib lét tiUeiðast að verða 
með liði sínu Stanley samferða enn 20 dagleiðir, 
en Stanley lofaði því, að fara að ánni, og var 
það ráðið að fara yfír um hana, til þess að vita 
nm það, hvort færðin yrði ekki skárri hlnu meg^ 
inn. 

|»egar þeir komust ofan á árbakkann, var Lady 
Alice skrúfuð saman, og ætlaði Stanley sér með 
lítinn hluta liðsins, að fara eptir ánni, en Arabar 
og meginhluti Stanleys manna áttu að halda áfram 
landleiðina ofan með ánni. |>egar. hér var komið 
var alit lið Stanleys orðið mjög huglaust, og allt 
virtist benda á það, að nú ætti brátt úr að skera, 
hvort Stanley ætti að fá framgengt fyrirœtlan sinni 
eða ekki, því að enginn vildi fara á fíot með 
honum. Hann stefndi því á sinn fund bæði Aröfo- 
um o^ öllu hði sínu, og reyndí að hughreysta þá 
með þessari ræðu: 

•Arabar, synir Sansibars; heyrið nú það, sem 
eg nú mun segja yður. Sjáið þessa miklu á; 
frá upphafí alda hefir hún runnið myrk og lygn 
svo sem hún rennur enn i dag. Hvert rennur 
hún? Hún renour til sjávar, svo aem allar stór* 
ár; til sjávarins, skeiðvallar hinna stóru skipa; tíl 
sjávarins, á hvers ströndum búa vinir, yðrir og 
mínir. Engi lifandi sál hefír eun fatiö juilli þesa 
slaðar, er nú stöndum vér á, og sjávarins. ^að 
erum vér, er vinna eigum það írægðarverk — vér 
Qg engir aðrir. |>að er skapanna dómnr. Gu5 
fdmáttogur hefír fyrirhugað« að áin að árí kom- 
anda verði kunn að endiiöngu. i dag læt eg setja 

Digitized by VjOOQ lC 



218 0. Irminger: 

fram bát minn, og eg sver það, að eg mun 1 bát 
mínum vinna það verk, sem mér er ætlað að vinna. 
|)ér menn frá Sansibar! |)ér hafið nú fylgt mér svo 
sem börn föður gegnum mörg lönd. Vér höfum 
saman siglt yfir stór vötn. Eigum við tveir einir, eg 
og minn hvíti bróðir, að fara út í bátinn? Œtlið 
þér að hverfa aptur, og segja vinum yðar frá því, að 
þér hafið yfirgefið mig í þessu óvistlega landi og 
látið mig deyja? Eða œtlið þér, sem hafið þegið 
svo margar velgjörðir af mér, að leggja á mig 
hendur og binda mig, og fara heim með mig 
nauðugan? Segið, hvað yður er í hug. Hvar eru nú 
raínir hugrökku menn? Hver þoiir að verða mér 
samferða?* 

Hugprúður Sansibar-maður, sem var formaður 
á Lady Alice, stökk fram og hrópaði: «Egfylgi 
þér, herra, í lífi og dauða». «0g eg, og eg meði 
kölluðu þá fleiri; og alls gáfu sig fram 38. «Nú 
hefi eg nóga», sagði Stanley fagnandi, með því 
hann vonaðist eptir því, að hitt liðið mundi 
seinna meir dragast með félögum sínum. 

Tippu-Tib og Arabar hans leituðust nú við a,ð 
telja Stanley hughvarf, og fá hann af því, að 
ráðast út í aðra eins ófœru jafn fáliðaður; en 
hann bað hinn volduga þrælakaupmann að at- 
huga það, að hann ávallt hefði lifað innan um 
eintóma þræla, og kynni því ekki að meta hinar 
göfuglegri tilfínningar manna, og sagði honum jafn- 
framt skýlaust, að hann fengi ekki eyrisvirði hjá 
sér fyrír fylgdina, ef hann færi að draga kjark úr 
liöi sínu meö æðrumálutn. En hins vegar hét 
Stanley því, að Tippu-Tib og hver annar, sem greiddi 

Digitized by VjOOQ lC 



Henry Morton Stanley. 219 

ferð sína, skyldi eiga til sín að muDa sem «hÍDS ör- 
láta hvíta maDDS». 

Ög áfram var ferðÍDDÍ haldið. Hvað eptir aDD- 
að varð StaDley og fylgdarlið haDS að berjast við 
vilhþjóðir þœr, er bjuggu meðfram áDDÍ. Stuudum 
voru þeir að dauða komuir af huogri; stuodum voru 
allt að 70 mauDa veikir úr bóluDDÍ. Um jól skildu 
Arabar við Staoley, og var það Dokkru fyr eo um 
var samið; eu þá voru þeir orðoir alveg huglausir. 
En þá var þó ékki komið uema eitthvað um 40 
mílur frá Nyaugwe; og á Lady Ahce og 23 bát- 
um, sem Staoley hafði Dáð i eÍDUi orustuuDÍ, sem 
haDD átti við þarleoda meDD, sigldi dú Stauley 
og hð haDS leDgra «ídd eptir megiolaDdÍDu myrkvai, 
eptir áuDÍ, sem eDgÍÐD vissi hvert raDo. |>að var 
alvörumikil stund, þegar Arabar skildu við Stauley; 
og þegar Arabar hófu upp skilDaðarsöng sídð, 
íengu fœstir af StaDleys möDnum tára bund- 
izt. 

|>ar sem þeir skildu, var áin hér um bil 2700 
álna breið, og var fuU af hólmum; á árbökkun- 
am virtist vera sæmilega þéttbýlt. Á kveldin 
slógu þeir landtjöldum á árbökkunum; þar sem 
þess var kostur, fékk Stanley þarlenda menn tíl 
pesQ að vera leiðsögumenn, hvort sem á landí 
var farið, eða eptir ánni; en opt var það og, að 
Stanley varð að berjast bæðí á landi og á bát- 
unnm við óaldarlýð þann, er varð á vegi hans, 
og einu sinni vann hann geysistóran bát, 85 
feta langan. Smám saman þokaðist Stanley með 
hð sitt norður undir jaf ndægrahring — svo 9em 
lyr var getið^ liggur Nyangwe 65 milum fyrir 

Digitized by VjOOQ lC 



220 O. Irminger: 

BunnaÐ jafÐdægrahrÍDg — , og einlægt rarin áin til 
Dorðurs. En snemma i janúar 1877 heyrði Stan- 
ley dimman nið i fjarska. |>að voru fossamir, 
Bem þarlendir menn höfðu sagt honum frá; þarna 
rennur áin, á hér um bil 10 milna kafla, i tals- 
verðum halla, svo að hún lækkar æði-mikið; fell- 
ur áin þar yfír 7 geysi-mikla flata palla, og fram 
af hverjum palli steypist hún i sjóðandi hvít- 
fyssis-iðu, og væri það hvers manns bráður bani, 
að fara ofan hávaða þá. A milli pallanna m& 
reyndar með mestu varfærni fara eptir ánni; ea 
þegar i nánd dregur fossunum, er það mesta 
háskaráð, og fenga sumir Stanleys liðar að kenna 
á þvi í ferðinni, þegar stöku bátur fyrir fifl- 
dirfsku þeirra, er á voru, kom of nœrri fossun- 
um. 

|>að var engum smáræðis erfiðleikum bundiö 
fyrír þá Stanleys liða, að þurfa að höggva sér 
með öxum braut gegnum hina þétt-vöxnu skóga 
á árbökkunum,.8vo að fœrt væri að draga bát- 
ana fram hjá fossunum. Opt kom það fyrir, 
aö skipta varð liðinu þannig, að annar helming- 
orinn hjó skógtnn, en hinn helmÍDgurinn stóö 
viðbúinn meö byssur, til þess aö verjast árásom 
Tillimanna; en i k>k janúarmánaðar átti Stanley 
þvi lání aö fagna, að geta aptur ýtt bátaliði 
8ÍDU á flot út á stórkostl^a breiða á, og n4 
heyrðist ekki álengdar til neins foBsaniðar, 
Bvo að kvíða þyrfti i bráð striti og þraut- 
um. 

Nú fór hin geysi-vatnsmikla á að beygja al 
vestur á bóginn, og Bmámsaman gat nú Stanley 

Digitized by VjOOQ lC 



Henry Morton Stanley. 221 

fyllt upp eina hvítu skelluna á Afríku-uppdráttun- 
nm með eÍDhverju hinu vatnsmesta árrennsli á 
jörðinni. I afarmiklum sveig, er náði hér um bil 
30 mílur norður fyrir jafndœgrahring, rann nú 
Kongóáin — því eptir henni leið nú Stanley með 
lið Bitt — vestur á bóginn, og runnu á báðarhend- 
ur stórar þverár í hana; og víða var hún svo breið, 
að ekki sást þvert yfír hana bakka á milli. Opt 
var fjörlegt á ánni, allt á ferð og fiugi; fjöldi af 
bátum þusti út frá hinum þéttbýlu árbökkum 
þar sem aldrei hafði áður sézt hvítur maður, eða 
jafn mikil uhdrasjón og Lady Alice. En þótt 
þetta ferðalag eptir ánni allopt væri skemmtilegt 
íyrir Stanley og förunauta hans, þá var þó hitt 
litlu sjaldnar, að það varð þeim að mestu þraut, 
fyrir fjandskap þarlendra manna. 

Að kveldinu settist Stanley með hð sitt opt aö 
á hólmum i ánni, til þess að geta verið óáreittur 
af viUimönnum; en þá ætluðu skorkvikindi og önn- 
ur iUyrmi að eta þá upp. Á þessum hólmum var 
nóg af fuglum til að skjóta, en skotin gátu hóað 
að þarlendum mönnum, og um það segir Stanley 
8VO frá: tOss sárlangaði i kjöt, en maigramanna 
líf, míns liðSy sjálfs mín og þarlendra manna, 14 
við því, að eg léti i friði fugla himins*. Við og 
við tókst Stanley að eiga vinsamleg skipti við 
landsbúa, og kaupa af þdm vistir; en hitt var 
mikln tiðara: <Yér vorum eltir eins og villidýri, 
segir Stanley, «og skoðaðir sem kjöt, kjdt, 
kjot*. 

i febráarmánuði var Stanley og hans menn bán- 
ir aö berjast 28 einnQm á ánni; en þá lagðí að 

Digitized by VjOOQ lC 



222 0. Irminger: 

honum heill floti af bátum; voru þeir 54 saman; 
fyrir flota þeim fór afarstór bátur, er 80 réru, en 
höfðingjar og hermenn stóðu í báðum stöfnum og 
miðskipa, og var í honum glaumur mikill af her- 
söngvum, bumbuslætti og glym fílabeinslúðra. A 
hlummunum á árum þeirra voru fílabeinskúlur til 
prýðis, og á handleggjunum höfðu heldri mennirnir 
og hermennirnir stóra fílabeinshringa. Stanley 
skipaði nú bátum sínum til atlögu. Að fornum 
víkingasið hlífði hann liði sínu með því að skara 
bátana skjöldum með endilöngum borðstokkum, en 
skjöldum þeim hafði hann náð í bardögum þeim, 
sem hann áður hafði átt í; ekki lét Stanley skjóta, 
fyr en spjót óvinanna hvinu yfir höfðum hans 
manna; en þá sendi hann þeim þær sendingar, að 
þeir sáu þann sinn kost beztan, að flýja undan og 
leita lands, en Stanley lét sína menn veita þeim 
eptirför, og greiða atgöngu að þeim í þorpum 
þeirra, og komust þeir Stanleys liðar þar yfir ó- 
grynni fílabeins. far var svo mikið fyrir af þessarl 
dýrindisvöru, að það var haft í óvönduðustu á- 
höld. 

Hálfsmissiristíma lét nú Stanley þannig berast 
með straumnum nærfellt 200 mílur, og gerðist 
margt sögulegt á leið þeirri, og víða varð hann h'f 
8itt að verja, en einlægt þokaðíst hann nær At- 
lanzhafí; en þá rekur hann sig aptur á geysilang- 
an kafla; er áin féll um i eintómum fossum, og 
þar lá við sjálft, að Stanley færist með öUu sína 
liði. |>egar áin hefír runnið þennan afarstóra sveig, 
sem fyr var nefndur, fyrir norðan jafndægrahring, 
þá fellar hún á 40 mílna löngu sviði i eintómam 

Digitized by VjOOQ lC 



HenryMorton Stanley. 223 

hávaðastreDgjum, er myDdast af aílíðanda afrík- 
önsku hásléttuonar niður undir strandlengju þá. 
hina láglendu, er Kongóáin sker sig gegnum út í 
Atlanzhaf. 

A þessu svæði komst Stanley og lið hans í ó- 
trúlegar þrautir; enginn dagur leið svo, að Stanley 
væri ekki einhver harmafregn sögð. Einn daginn 
soguðust 9 menn í foss einn, þar sem þeir voru 
að reyna til að koma við bát á ánni. Nú fór lið 
Stanleys óðum að týna tölunni; studdu að því 
sultur og alls konar eymd og bágindi, þreyta og 
strit við bátana, sem draga þurfti langar leiðir um 
fjöllótt land, árásir óvinanna og loptslagið. En þó 
féllst Stanley um ekkert jafn mikið, og þegar hann 
frétti það, að Frank Pocock, er einn var eptir 
hans hvítu förunauta, hefði drukknað í iðu í ánni. 
Um það segir Stanley svo: 

•|>egar eg sá tóma tjaldið hans og þjónana hans 
harmþrungna, kom yfir mig og nísti mig svo stór 
sorg, að eg fæ ekki lýst henni. |>á sá eg svo 
glöggt, að nú hafði eg þann mann misst, er eg 
mundi aldrei þess bœtur bíða. Hann hafði svo 
marg-opt hughreyst mig, þegar eg varð fyrir mann- 
sköðum; en nú var hann mér genginn, trygðavin- 
urinn. Æ! éf einhver annar hefði getað tekið að 
sér það verk, sem mér var skylt að vinna, og ef 
eg hefði haft vissu íyrir því, að hann mundi geta 
komið föranautum minum til átthaga sinna, þá 
mundi eg feginn hafa hœtt því, að standa í þessu 
Btríði; þá vildi eg feginn hafa mátt setjast í bát^ 
inn minn, og láta einhvern fossinn renna mér inn 

Digitized by VjOOQ lC 



224 0.' Irminger: 

i eilifðina, þar sem mér þá fannst það sannast 
allra orða, að betri er skjótur dauði en löng krömi. 
A öðrum stað segir hann: «|>að er ekki hægt 
fullkomlega með orðum að skýra allar þær hörm- 
lingar, sem eg hefí orðið að þola; en þær geta 
geymzt í bjarta, er finnur til allrar þeirrar eymd- 
ar, er eg hefi sökkzt i. Frank, Frank, þúertBæll; 
eg vildi óska, að eg væri í þinn staði*. Og enn 
segir hann: «Tilfinningar vorar eru nú allt aðrar 
•en þær, er áður fylltu oss, þegar áþekkar þrautir 
komu fyrir. Sumum verður það fyrir að segja: 
|>að verður sem á að verða, eða þá: Enginn má 
sköpunum renna, o. s. frv. Vér höfum nú ekki 
framar af að segja ótta þeim, er stundum áður 
gat komið að oss. Sál vor og taugar eru svo 
doðnaðar af öllu því, er vér höfum orðið að þola. 
Vér höfum grátið svo opt, að oss er nú úr þessu 
gráts varnað, og vér höfum tekið svo mikið út, að 
það er eins og vér ekki framar kennum neinna 
kvalat. |>etta eina tilsvar Stanleys, er hann hafði 
við Afríkufara einn frá Portúgal, þegar hann var 
kominn vestur á strönd Atlanzhafsins: «£g hefi 
orðið að berjast 45 sinnum, en fossarnir i Kongó 
hafa gert mig gráhærðan», gefur mönnum betur en 
nokkuð annað hugmynd um hörmungar þœr og 
þrautir, «r Stanley og lið hans átti i á þefisnm 
kafia leiðarinnar. 

I^ Á þessu háskalega svæöi var Btanley hér um 
bil f jóra mánnði að komast áfram með lið sitt ekki 
lengri leiö en f jömtiu mflur. Lady Alice var nú 
orðin uppslitin, og hér varð að skilja hana eptír, 
og með söknuði skildi Stanley við þetta frægafar, 

Digitized by VjOOQIC 



Henry Morton Stanley. 225 

því á því hafði hann farið hér um bil 900 mílur. 
Smátt og smátt svarf svo að liði Stanleys, að það 
var alveg aó þrotum komið með krapta, og hung- 
ur vofði yfir. En þá sannaðist og hið fornkveðna: 
að þegar neyðin er stærst, þá er hjáipín næst. 
Stanley var nú kominn 1 nánd hinni láglendu 
strandlengju, og þar lá við Kóngóána sú af verzl- 
unarstöðvam Evrópubúa, er þeir áttu lengst upp 
með ánni, sem Emboma heitir, og er hún ekki 
nema 20 mílur austur frá Atlanzhafi. fegar hann 
átti fáar dagleiðir að því kauptúni, sendi hann á 
undan sér nokkra menn með þetta bréf: 

tTil hvers góðs drengs, er ensku kann í Emboma. 
Eg er kominn frá Sansibar raeð 115 sálir, 
karla, konur og börn, sem eru því nær hungur- 
morða. Hérlendir menn vilja ekki selja oss neitt, 
þvl að þeim þykja vörur vorar einkis virði. Auk 
þess getum við ekki fengið neinar vistir nema þá 
daga, sem markaðir eru haldnir, en menn, sem 
komnir eru að bana af hungri, eiga ekki hægt 
með að bíða svo lengi. Eg hefi því tekið það til 
bragðs, að senda út af örkinni þrjá hina vöskustu 
af liði mínu, og með þeim unglingspilt, sem Eo- 
bert heitir, sem hefír alizt upp hjá ensku kristni- 
boðunum á Sansibar, til þess að biðja um hjálp 
yðar. Eg þekki yður ekki, en eg hefi heyrt, að 
Eoglendingur byggi í Emboma, og þar sem eg 
treysti því, að þér séuð bæði kristinn og drengur 
góðar, þá bið eg yður, að daufheyrast ekki við 
bæn minni. Bóbert mun betur en eg geta sagt 
Iðunn. VII. 16 

Digitized by VjOOQ lC 



226 0. Irminger: 

yður frá eymdarástandi voru. Vér líðum hinn 
mesta skort; en ef eg fæ hjálp, þá komumst við 
að vonanda er til Emboma á 4 dögum; en bezt 
af öllu væri það, ef eg gæti fengið tíu til fimmtán 
bagga af hrísgrjónum, til þess að stinga ofan í 
tóma magana. Fái eg ekki neina hjálp, áöur en 
tveir dagar eru liðnir, horfi eg fram á hryllilega 
hörmungadaga meðal míns dauðvona liðs. Ef svo 
væri, að þér ættuð eitthvað af óhófsvörum, öðrum 
eins og tei, kafíi, sykri og hveitibrauði, sem eg 
gæti gætt mér á, þá bið eg yður að senda mér 
ögn af því. 

Henry M. Stanley. 
P. S. Ef þér ekki kannizt við nafn mitt, þá er 
eg sami maðurinn efem 1871 fann hann Livingstone»* 

Hvítu kaupmennina í Emboma hefði ekki farð- 
að meira á því, þótt bréf þetta hefði komið af 
himnum ofaa, en á því, að það skyldi koma úr 
þessari átt; en hins þarf ekki að geta, að þeir hið 
allra bráðasta urðu við öUum bænum Stanleys, og 
greiddu fyrir honum langt um meíra en hann bað 
um. Nú var Stanley og allt hans lið úr öUum 
vandræðum leyst, og 9. ágúst 1877, á 999. degi 
ferðarinnar, komst Stanley til Emboma, ásamt 115 
förunautum sínum, og voru þeir allir líkarí beina- 
grindum ea lifandi mönnum. Frá ósum Eongóár- 
innar lét svo Stanley flytja sig og allt lið sitt á 
fstórum eldbáti» — svo kallaði lið hans gttfuskip — 
austur til Sansibar, og kom á leiðinni yiðícHöfða- 
kauptúni»; Í Sansibar kvaddi Stanley hjartanlega 
sitt svarta fylgdarlið, er undir forustu hans hafðí 

Digitized by VjOOQIC 



Henry Morton Stanley. 227 

reynt svo margt misjafnt, og þaðan fór hann sjálf- 
ur aptur til norðurálfunnar. 

Svo sem skiljanlegt er, fannst menntuðum mönnum 
um allan heim mjcg mikiðtilum þáfregn, aðStan- 
ley hefði skotið upp vestur á Atlanzhafsströnd, 
eptir að hafa gert einhverja hina mikilsverðustu 
uppgötvun í landafræði, og var nú ekki sparað að 
sýna honum margháttaðan sóma. Óðara en hann 
kom heim úr ferðalagi sínu, tók hann með mesta 
kappi, svo sem honum er lagið, til að skrásetja 
sín alkunnu ferðasögu, «gegnum meginlandið myrkvat, 
og hefír sú ferðasaga verið mest lesin allra ferða- 
sagna nú á dögum. En honum var ekki ætlað að 
hafa langar kyrsetur, því uppgötvun Kongóárinnar 
yarð til þess, að ráðizt var í afarmikið stórræði, 
en við það þótti einkar mikilsvert að geta notið 
ráða og aðstoðar hins reynda Stanléys. 

Meöan Stanley var á leiðinni lengst inni í Af- 
ríku, hafði Leópold Belga konungur gerzt forkólfur 
að afarviðfangsmiklu fyrirtæki, til eflingar sannr- 
ar þjóðmenningar. Hér verður ekkert farið át í 
sogu þessa fyrirtækis; vér látum þess að eins getið, 
að það varð til þess, að hið frjálsa Kongóríki var 
stofnað. Upphaflega var svo til ætlað, að hafa 
faatar stöðvar á Sansibarströndinni, og stofna svo 
þaðan hverjar stöðvarnar inn af öðrum inni i Af- 
ríku, til þess að koma á verzlun við svertÍDgja- 
þjóðimar, og mennta þœr, og til þess að Afrika- 
faramir á þeim gæti átt hæli og athvarf . ]^ð var 
þegar búiö að koma á stofn nokkrum slíkum stðöv- 
um þar eystra, þegar fregnin barst til Evrópa um 

16* 

Digitized by VjOOQ lC 



228 O. Irininger: 

hina frægu ferð Stanleya; en jafnskjótt og Leo- 
pold konungur fékk sannar sögur af ferðalagi hans, 
gat hvorki honum né neinum öðrum þeirra manna, 
er vildu vera í samviunu við hann, blandast hugur um 
það, að ekki væri annað hægt, en álíta hina afarvatns- 
miklu Kongóá með öUum þveránum, sem í hana 
renna, eins og aðra lífæð Miðafríku, og að því mundi 
vera tiltækilegast að gera hana að aðalbraut hínna 
miklu fyrirhuguðu menningartilrauna. Og óðara 
en Stanley var aptur landfastur orðinn í Evrópu í 
janúarm. 1878, komu til hans sendiraenn frá Leó- 
pold konungi, til þess að fá liðsinni hans, því af- 
armikið þótti undir því komið, að það fengist. En þá 
sem stóð var Stanley allt of mikið eptir sig eptir ferða- 
lagið — og þurfti auk þess að semja ferðasögu 
sína — til þess að hann gæti sinnt því, sem Leó- 
pold konungur fór á leit við hann; en 10 mánað- 
um síðar fór hann á fund Leópolds konungs í 
Bryssel, til ráðagerðar við hann og ýmsra samn- 
inga, og réðst það með þeim, að Stanley í janú- 
armánuði 1879 fór tii Sansibar, til þess að ráða 
lið i nýjan leiðangur, og var stórmannlega fengið 
til alls útbúnaðar. Yar Stanley ætlað að koma á 
íót föstum stöðvum upp með Kongó, og honum 
gefið f uUt umboð til þess, að kaupa lönd eða leigja 
af þarlendum höfðingjum. 

A Sansibar réð Stanley til sín 68 menn einvala- 
liðs; höfðu f þeirra áður verið förunautar hans 
yfír um þvera Afríku. Með þessa menn fór hann 
norður eptir Bauðahafi og vestur í gegnum Mið- 
jarðarhaf og svo suður til Kongó-ósa; og þangað 
kom hann i ágústmánuði, réttum tveimur árum 

Digitized by VjOOQ lC 



Henry Morton Stanley. 229 

eptir að hann kom þangað iir sinni Trægu för. 
Menn þeir frá Sansibar, er Stanley hafði ráðið til 
sín, voru ekki nema htiU hluti liða þess af Afríku- 
búum, er ráðið var til þessa leiðangurs, en þeim 
mönnum treysti Stanley bezt í liði sínu. fegar 
Stanley kom til Kongóósa, þá var þar fyrir gufu- 
skip frá Evrópu með þá aðra hvíta ménn, er til 
fararinaar voru ráðnir, og öll efni og tilföng 
tii nýgræðingsstöðvanna. f>að var nú svo 
sem sjálfsagt, að það voru ógrynnin öll af öllu 
þvi, er vant er að hafa til langferða i Afriku; en 
auk þess hafði gufuskipið einnig komið með efnið 
í nokkurs konar skemmtigarð, og í tuttugu byrgi 
og húskrýli, er reisa átti þegar inn i landið drægi, 
og auk þess hvorki meira né minna en 5 smá 
gufuskip, sem voru milli 24 og 60 feta að lengd, 
ásamt tveimur prömmum og einum hvalabát. Svo 
var til ætlað, að nokkur af förum þessum yrðu 
flutt upp yfir hið langa halllendi, er áin féil 
ofan fossandi vestur af Miðafríkuhálendinu; og svo 
átti að setja þau á fíot, þegar kæmi upp að hin- 
um langa kafla árinnar, er skipgengur er inni i 
miðju landinu; hin förin átti að brúka á þeim 
kafla árinnar, sem skipgengur er frá ósi hennar, 
tíl þess að halda uppi samgöngum milli siðaðra 
manna og leiðangursliðs Stanleys. Af hvítum 
mönnum hafði Stanley með sér tvo danska sjó« 
menn, fimm Belgi, tvo Englendinga, einn Ameríku- 
mann, einn Erakka. 

i lok ágústmánaðar fór Stanley með lið sitt á 
gufuskipum upp eptir ánni, og við ræturnar á hinu 
iUa rœmda hjallalandi, er hafði orðið Stanley og 

Digitized by VjOOQ lC 



230 0. Irminger: 

iiði hans svo hörmulega leikseigt á hans fyrstu 
ferð «gegnum meginlandið myrkva», voru nú settar 
á stofn fjrstu áfanga-stöðvarnar, og kallaðar Vivi. 
|>ær liggja hátt. Hér þurfti svo um að búast, að 
allt lið það, er var i þessum mikla leiðangri, gæti 
haft þar fastar stöðvar meðan ekki væri lengra 
komið, og haft þar öllföng þaueráþurfti að halda, 
þegar lengra vœri sótt fram, og var þetta yfirburða- 
mikið stórvirki og eptir því eríitt. Mörg hundruð 
þarlendra manna voru látin vinna að þessu, og 
það var nú fyrsta þrautin, að fá þá vanda við 
reglulega vinnu; þá þurfti og að semja við þar- 
lenda höfðingja, bæði um landakaup og um leyá 
tii þess, að hvítir menn mættu ráða þegna þeirra 
í vinnu hjá sér. Hér var ekkert umtalsmál um 
það, að fara fljótt yfir land, heldur þurfti Stanley 
hér að ná föstum stöðvum, hæna að sér þarlenda 
menn, og ávinna sér traust þeirra, byggja hús, 
ryðja vegu, yrkja akra og aldiugarða, svo að lið 
það, sem hafði fast aðsetur á stöðvum þessum, 
gœti nokkurn veginn bjargast við þau föng, er 
það sjálft afiaði. Meðan verið var að koma á stofo 
þessum stöðvum, fékk Stanley viðurnefni það, sem 
siðan hefir við hann haldizt þar um slóðir; hann 
var kallaður «Bula matari» (Hamrabrjótur), og í 
öUum löndunum upp með Kongó er það heiti hans; 
því þarlendir menn urðu öldungis forviða á að sjá, 
hvernig hann fór að mola sundur björg með gríð- 
armikilli sleggju — þvi annaö eins áhald höfðuþeir 
aldrei séð — þegar hann var að kenna þeim, 
hvernig ætti að mölva stórgrýti til vegagerða. Og 
það hefir opt komið fyrir síðan, að hvítir menn, 

Digitized by VjOOQ lC 



Henry Morton Stanley. 231 

tsyDÍr Bula Mataris», haía ekki þurft aDnað til 
þess að láta þarlenda DQenn hafa beyg af sér, en 
að hræða þá Daeð «Bula Matari». 

|>að er svo sem sjálfsagt, að hinn ötuli og ein- 
beitti Stanley lét kappsamlega vÍDna, og að hann 
seint sem snemma hafði eptirlit með öllu. í febr- 
úarmánuði 1880 hafði Stanley 14 hvíta menn und- 
ir sér, og þá fyrst gat hann látið allt sitt hð ein- 
dregið ganga að því, að fara að gera veg upp með 
ánni að norðan- og vestanverðu yfir hið torfæra 
fossaland, og var vegagerð sú afar-erfið, því veg- 
urinn þurfti að vera talsvert breiður, þar sem ept- 
ir honum þurfti að flytja tvo af gufubátunum. 
Skipskrokkarnir voru fiiuttir sér i lagi og gufukatl- 
arnir í öðru lagi; voru þeir lagðir á afarsterka 
vagna, og fjölda af svertingjum beitt fyrir. Frá 
því í febrúarmánuði 1880 var nú Stanley í heilt 
ár með allt sitt lið við það, að gera veg og fiytja 
föng sín þangað upp með ánni, sem Isangila heitlr, 
en þar þótti honum einkar vel fallið til að búa 
sér nýjar stöðvar, því þar verður Kongóáin skip- v 
geng á æðilöngum kafla, þótt ekki sé komið upp 
fyrir alla vestari fossana; en alla varúð þarf við 
að hafa, því áin er þar ákaflega straumhörð, og 
sumstaðar i henni eru þar háskaleg iðuköst. |>að 
voru engin tiltök á því, að flytja allan farangur- 
inn i einni ferð; varð þvi að marg-selflytja. |>ar 
sem ekki var því torfærara, þomaðist sœmilega á- 
íram, þetta um fjóröung mílu á dag; en stunduna 
kom það fyrir, að mörg hundruö svertingjar voru 
dögnm saman við það, að vinda hina þungu skip- 
skrokka og katla i dragreipum upp brattar brekk- 

Digitized by VjOOQ lC 



232 0. Irminger: 

ur, og má geta nærri, hvort Stanley hefir ekki 
standum verið hálf órótt, þegar hann sá htlu gufu- 
bátana sína hanga á kaðli; ef strengurinn hefði 
slitnað, þá hefði öll sú mikla fyrirhöfn, er orðin 
var á því að koma þeim þangað, verið höfð til 
einkis, og þá varð að bíða, þangað til fengizt hefði 
annar skipskrokkur eða annar bátur — frá £v- 
.rópu. Yfir hinar straumhörðu þverár þar í fjöll- 
unum varð að gera brýr, svo sem bezt voru föng á, 
og stundum varð að sprengja í sundur hamra til 
þess að geta lagt veginn. 

Eptir heils árs harða vinnu var Stanley kominn 
með allt lið sitt og öU föng sin upp að Isangila, 
en sá staður er ekki nema tólf mílur frá Vivi. 
|>ar var nú ýtt á flot öðrum gufubátnum, ogþegar 
hann var ferðbúinn, var hann látinn skussa allan 
farangurinn upp eptir ánni upp á móts við Mauy- 
anga; sá staður er 15 mílur frá Isangila, ef beint 
væri farið. f>ar var ekki annars kostur en að 
draga á land aptur gufubátinn og ailan farangur- 
inn, því þar féll áin fram hvitfyssandi, svo að 
ekki var nein tilhugsun að koma förum við. í 
maímánuði 1881 varð Staniey dauðveikur; var það 
mest fyrir hinn sífellda óhug, sem á honum varút 
af voöa þeim, er stöðugt vofði yfír honum og liði 
hans meðan hann var á leiðinni upp eptir hina 
straumþunga fljóti á sökkhlöðnum bátunum. Hann 
var 8V0 langt leiddur, að hann var búinn að 
kveðja menn aina, og segja skilið við þenna heim; 
en með því að hann var hraustbyggður, bar hann 
af sjákdóminum, en var þó mjög lengi eptir 
8ig. 

Digitized by VjOOQ lC 



Henry Morton Stanley. 233 

Nii var enn haldið áfram ferðinni; en því lengra 
sem dró upp með ánni, því erfíðara var að halda uppi 
samgöngum við Vivi, svo að þeim Stanley og hans 
liðum var opt vistafátt. Að áliönu ári komst 
Stanley loks upp að hinum langa skipgenga kafla 
á ofanverðri Kongó. far voru settar á stofn ný- 
lendustöðvarnar Leopoldville, rétt fyrir ofan fossa- 
landið, og þar var enn ýtt á flot gufubátunum, og 
voru þeir að öllu ferðbúnir öndvert árið 1882. 
|>annig var Stanley hálft fímmta missiri aðþvi, a& 
koma liði sínu og föngum* upp að þeim kafla þess- 
arar miklu ár, sem gufubátar hans siðan hafa 
brunað fram og aptur um; en þetta var líka af- 
taka mikið þrekvirki, að koma á stofn þessum 
mörgu stöðvum, og að flytja gufuskip inn { miðja 
Afríku. |>að má nærri þvi geta, að margt muni 
hafa gerzt sögulegt á þessum ianga tíma, og aö 
Stanloy og lið hans muni hafa komizt í 
margar hœttur og þrautir ekki síður en á hinum 
fyrri ferðum hans. Landslag og loptslag og þar- 
lendir menn varð alit samtaka i því, að gera 
Staniey ferðalag þetta sem erviðast, enda missti 
hann marga menn af liði sínu. En Stanley hafði 
enn sem fyr, með snarrœði sinu og ósveigjanlega 
kjarki, sýnt þaö og sannað, að hann var hverjum 
manni betur til þess fallinn, að vera grjótpáll og 
forkólíui' þess, sem er jafn óárennilegt og þetta 
var. Nii mátti hann þvi vel una, er hann sá 
blasa víð sér ána, er hann hafði fundiö fyrir fám 
árum^ genga gafuskipum, er þar voru tíl taks, er 
mjög mundi greiða fyrir öUu því, er enn var eptir 
óunnið. 

Digitized by VjOOQ lC 



234 0. Irminger: 

í XDÍðjum aprílmánaði tók Stanley sig upp frá 
lieopoldville á litlum gufubát, er dró aptan í aér 
hvalabát og tvo aðra báta, og hélt nú upp eptir 
ánoi, og hafði hann 49 menn sér til fylgdar. I 
þessari ferð var hann tvo mánuði, og á henni 
kannaði hann eina af þverám þeim hinum miklu, er 
renna sunnan i Kongó. Í þeim bygðum höfðu mena 
aldrei séð hvorki hvíta menn né gufuskip, og er 
ekki hægt orðum að lýsa, hve mjög þá furðaði á 
hvorutveggja. Svo hræddir urðu þarlendir mena 
við þetta reykfnœsanda ferlíkan, er ýlfraði og blés, 
að þeir við og við stungu sér lit úr bátum sínum, 
«n optast tókst Stanley að taka úr þeim skelkina 
með gjöfum, og gera sér vingott við þá. A þess- 
sri ferð sinni varð Stanley mjög veikur, og með 
því að hann sá, að sér mundi að þeim einum 
kosti auðnast að fá fulla heilsu, að hann fœri and- 
ir kaldara himinbelti, þá fór hann frá LeopoldviUe 
til þess að hverfa aptur tii Evrópu. Meon nokkr- 
ir frá Sansibar báru hano ofan með fossunum, því 
sjálfur var hann ekki fær um að ganga, og í júli- 
mánuði komst hann ofan að Yivi; i októbermánnði 
1882, eða eptir hálfs áttunda missiris burtuvera> 
kom hann aptur til Evrópu, og gerði hann Belga- 
koQungi grein fyrir þvi, sem hann hafði afkast- 

En það þóttí einkar áriðandi, að halda sem fyrst 
4íram þessu mikla fyrirtœki. Fyrst og fremst þótti 
þurfa að fá svertíngjakonungana tíl þess aö gefa 
upp af löndum sínum viö félagið svo mikla skika, 
«ð um munaði, og svo hitt, að halda áfram að 
koma á stofn stöðvum upp með ánni alla þá Idð, 

Digitized by VjOOQ lC 



Henry M.ortou Stanley. 235 

«r hún er skipgeng upp undir efri fossana, er menn 
mnnu muna að Stanley rak sig á skömmu eptir 
að hann kvaddi Tippu-Tih og fylgdarlið hans, á 
sinni frægu ferð þvert yfir Afríku. Stanley heimt- 
aði það, að liðsafii sá, er hann hafði tii umráða, 
væri til muna aukinn, og margt annað, er hafði 
mikinn kostnað í för með sér; en að öllu því var 
gengið, ef hann að eins vildi fyrir bindast, og fyr- 
ir það fer hann enn til Afríku, og þangað erhann 
kominn um jólaleytið 1882; en þar var ekki allt í 
SYO góðu horfi, sem hann hafði gert sér von 
um. 

í Vivi gerði Stanley ýmsar fyrirskipanir, kippti 
mörgu í lag og kom mörgu á gang; eitt með öðra 
var það, að láta fiytja enn eitt gufuskip upp fynr 
fossana; og að þvi búnu fór hann tii Leopoldville 
til þess að búa út i stórefiis leiðangur upp eptir 
ánni. Fyrst skrapp hann stutta ferð, en siðan 
lagði hann upp frá Leópoldville seint í ágústmán- 
nði, og hafði nú 3 smágufuskip, einn hvalabát og 
gríðar-mikla eikju. Lið hans var samtals 8 tigir 
manna, og öll förin voru fermd ýmis konar föngam 
til þess að efna til stöðva á þeim stööum, er hæfi- 
legir kynni að þykja til þess bæði af afstöðunni 
og góðum kynnum viö þarlenda menn. Stanley 
og lið hans var svo út búið, að þeír gátu verið 
missiri burtu frá aðalstöðvunum, Leopoldville. 

{^essi leiðangur Stanleys varð alveg ný landa- 
kannanarferð. Nú voru mikii umskipti orðin á 
fyrir Stanley við það sem áður var. Á fyrri ferð- 
inni sinni, þegar hann lét berast ofan ána meö 
Lady Alice og eiknaflota sinn, var hann opt eltur 

Digitized by VjOOQ lC 



236 O. IrmÍDger: 

eÍÐS og eitthvert villidýr, og mátti þá ekki um . 
annað hiigsa, en að forða lífí sínu; en nú er hana 
fyrirliði liðs, sem vel er að öllum föngum 
bnið — ^hann hafði meira að segja með dálitla fall- 
byssn eptir Krúpp — og gat nú engi bannað hon- 
um að skoðast um, svo sem hann lysti. Og var 
það, eins og nærrí má geta, ekki neitt smáræði, 
sem gufubátarnir hans gerða honum hægra fyrír 
með það. A þessarí ferð sinni kom Stanley á fót 
nýbýlastöðvum upp með öllum skipgenga kafla ár- 
innar milU eystrí og vestrí fossanna, sem er hér 
um bil 200 mílna langur, og fyrír það hans ferða- 
lag þekkjum vér nú miklu betur til árínnar og 
landsins. Á henni fann hann margar stórar þver- 
ár; hann sigldi langar leiðir upp eptir tveimur 
þeirra, og með því að stofna nýbýlin hlaut hann 
að komast i kynni við þarlenda menn, svo 
að hann hefír getað sagt oss margt fróðlegt um 

þá. 

Enginn má ímynda ^ér, að þessar stöðvar, er 
hann setti á stofn, eða nýbýli séu neinar stórkost- 
legar stofnanir. Eins og á stóð fyrír honum, gátu 
ekki til þess veríð nein tök. Á hverjum stöðvum 
var skilinn eptir eínn hvítur maður, hvergi vom 
hvítu mennimir fleirí en tveir, og undir sér höfða 
þeir nokkra menn frá Sansibar, og urðu þeir a6 
sœtta 8ig við það, þótt þeir eigi gætu lifað við 
neinn ríkmannlegan aðbúnað; en að einu leyti voru 
þeir vel út búnir: Stanley bjó þá vel að vopnum^ 
og svo höfðu þeir ýms föng frá Evrópu, er gerðu 
þá að stórauðugum mönnum í augum þarlendra 
manna. |>e88um hvítu mönnum var nú œtlað a& 

Digitized by VjOOQ lC 



Henry Morton Stanley. 237 

vingast við landslýðinn, og með hjálp Sansibar- 
mannanna og þarlendra manna áttu þeir að yrkja 
Bvo mikið land, að hverjar stöðvar gætu staðið 
straum af sjálfum sér að vistaföngum. Stöðva- 
formenn, er höfðu lag á því og vilja til þess, að 
hafa svo gott sem þeir gátu upp úr þessari stöðu 
sinni, að því er snerti bæði land og lýð, gátu inn- 
an skamms komið sér svo á laggirnar, að þeir 
höfðu notalegasta h'f, og starf þeirra hlaut því þá 
að verða þeim skemmtilegt, eins og það varð öðr- 
um blessunarríkt; en mönnum, sem engan dug 
höfðu í sér, var það engin fagnaðartilhugsun, að vera 
skilinn eptir inni í miðri Afríku, og það stundum 
innan um mannætur. J>að var ekki svo mikið, að 
neinar reglulegar póstgöngur vœri milli þessaraút- 
Btöðva og aðalstöðvanna Leópoldville, er voru svo 
fjarska langt burtu. 

Eptir 146 daga útivist kom Stanley í janúar- 
mánuði 1884 til Leópoldville; var þar allt koraið í 
hið bezta horf, því stöðvaformaðurinn þar hafði 
reynzt hinn mesti dugnaðarmaður. Á þessariferð 
sinni fór Stanley alls hér um bil hálft sjöunda 
hundrað mílur eptir ánum. 

Nú var starfa þeim lokið, er Stanley hafði tek- 
izt á hendur að vinna; hann býr sig því hið bráð- 
asta burt frá Leópoldville, með þvi að hann þá 
hka fékk þær fréttir frá stöðvunum i fossalandinu, 
að þar vœri ekki allt sem skyldi. í júnimánuði 
fór Stanley út úr Eongóósnum, og í nœsta mán- 
uði komst hann tii Evrópu. 

í grenndinni við Eongófljótið hafði þannig smá- 
saman myndazt nýtt riki, og ýms riki höfðu þegar 

Digitized by VjOOQ lC 



238 0. Irminger: 

berlega kannazt við þessa stórkostlegu belgisku 
stofnun sem ríki, og urðu Bandaríkin til þessfyrst 
í flokki. En sum ríkin þóttust þurfa eigin hags- 
muna að gæta, einkum í löndunum í grennd við 
Kongóósinn; og sum ríki voru mjög áfram um það, 
að stofna sér nýlendur og ekki sízt í Afríku; það 
var því þegar í upphafi kominn krytur bæði um 
landamerki Kongóríkisins og um ýö^islegt, er snerti 
verzlunarhagsmuni þess og annara ríkja, og var 
öll þörf á að ráða þeim misklíðum til lykta, og 
eptir langt þóf kom öllum, er hlut áttu að máli, 
ásamt um, að ráða málum þeim til lykta á al- 
mennum ríkjafundi í Berlín, er kom saman við árs- 
lok 1884. 

A þessum Berhnarfundi var «hið frjálsa Kongó- 
ríki» viðurkennt af því nær öllum ríkjum, og tak- 
mörk þess voru þar skýrar einskorðuð; Bandaríkín 
skipuðu Stanley «8em reyndan mann og þann er 
gott vit héfði á málinu» fyrir ráðanaut þess um- 
boðsmanns, er þeir höfðu á þeim fundi. Annars 
var mikið gumað með hann og hann hafður ívirð- 
ingum miklum þann tímann, sem hann var á 
fýzkalandi. 

Stanley gaf skýrslu um framkvæmdir sínar þau 
fimm árin, er hann hafði verið í lönduÐum við 
Kongó, og greindi glögglega frá því, hvernig Kon- 
góríkið hefði myndazt, í riti, sem hann kallaði: 
iKongóáin og hið frjálsa Kongóríki. Skýrsla nm 
íramkvæmdir, landakannanir og uppgötvanir». Ea 
hann átti eptir enn eina ferðina til Afríku, og 
hennar var ekki laiigt að bíða; og voru öU tíldrög 
þeirrar ferðar svo vaxin, aö aldrei hefir meÐnt- 

Digitized by VjOOQ lC 



HenryMorton Stanley, 239 

uðum mönnum út um heiminn verið jafn mikið á- 
hugamál, að ferðir hans mætti vel takast, eins og 
mönnum er nú, að honum mégi farnast vel í þess- 
ari ferð. 

A meginlandinu myrkva höfðu gerzt mikil tíð- 
indi og ill. Hinir ofsafuUu óaldarflokkar fahspá- 
mannsins höfðu því nœr gersamlega brotið niður 
ríki Egipta í löndunum upp méð Níl lengst suður 
í Afríku. í janúarmánuði 1885 hafði hð falsspá- 
mannsins náð Khartúm, höfuðborg Egipta í Súdan^ 
og var það fám dögum áður en enskir hermenn 
og sjólið, er fór upp eptir Níl til þess að koma 
Gordon til Uðs, voru komnir í nánd við borgina; 
en Gordon féll við góðan orðstír, þegar her fals- 
spámannsins náði borginni á sitt vald. |>að var 
ekki nema lítill skiki af hinum viðlendu Sádans- 
eignum Egipta, er fékk varizt því, að verða að 
bráð falsspámanuinum og liði hans; það var hið 
svo nefnda jafndœgrahringshérað. í þessu skatt- 
landi var landstjóri maður sá, er nefndur er Emin 
pasja, og mikið orð fer af 

j^essi Emin pasja er hinn ágætasti maður; hann 
er þýzkur aö ætt og læknir, og heitir Edvard 
^hnitzer; fyrir rúmum 12 árum kom hann til Sú- 
dan, Qg vorið 1878 skipaði Gordon pasja hann 
landstjóra i jafndægrahringsskattlandinu. Hann 
stjórnaði skattlandi sínu með mestu snild, og efldi 
bag þess á allar lundir, og varði það skörulega. 
fyrir arabískum þrœlakaupmönnum og mannaveiða- 
mönnum, því sjálfur er hann tryggur vinur avert- 
íngja og einbeittur talsmaðor þeirra. Hann fékk. 
varizt fyrir óaldarflokkum falsspámannsins. Bn 

Digitized by VjOOQ lC 



240 0. Irminger: 

nú hófir hann árum saman orðið að spila alveg 
upp á eigin spýtur, og honum verið allrar hjálpar 
varnað annarsstaðar að. I mörg ár fréttist ekkert 
af honum, en fyrir hér um bil þremur árum tókst 
öðrum frægum Afríkufara, Dr. Junker, að komast 
til Sansibar; en hann hafði einnig langa stund 
hlotið að láta fyrirberast í Súdan, vegna þess, hvað 
ófriðvænlegt var og agasamt þar allt umhverfis, 
eptir að falsspámaðurínn reisti óaldarflokka sina. 
Hann hafði verið sjónarvottur að því, hvernig E- 
min bey lagði allt sitt í sölurnar, og lét eitt yfir 
8ig ganga og þegna sina, i hvaða þrautir og raun- 
ir sem rak; og þótt Egiptastjórn hafileyft honum 
að vera laus allra mála, þá hefír hann ekki 
viljað yfírgefa þegna sina, af þvi að hann er fuU- 
trúa um það, að framkvæmdir sínar þar i landi 
inani verða sannri menningu til efíingar, og um 
hitt er hann eigi siður sannfærður um, að svert- 
ingjarnir eru menn og góð mannaefni. 

Áður en Junker er kominn frá Afríku, skrifar 
hann vini sinum á Englandi bréf, hamslaus af 
gremju yfír þvi, að enginn skuli hugsa um það, að 
hðsinna öðrum eins manni og Emin bey er, og fer 
hann ómjúkum orðum um slikt rœnuleysi, og skor- 
ar fastlega á menn til þess að veita honum lið. 
Við þetta bréf var eins og menn vöknuða af 
draumi, og fóru nú að hugsa um Emin pasja, og 
studdu blöðin á Englandi og |>ýzkalandi trúlega að 
þvi, og á Englandi var það ráðiö, að sendahonum 
lið til styrktar. Nokkrír auðmenn á Englandi 
lögðu f ram f é albriflegt, og Egiptast jóm bauð einnig 
fram fé. Stjómin á Englandi vildi ekki láta neitt 

Digitized by VjOOQ lC 



Henry Morton Stanley. 241 

við 9Íg koma leiðaBgur þanB, sem ráðinn var til 
líðs við Stanley, en var þó máli þessu á ýmsan 
hátt hlynnt. 

|>að var ekki annað en það, sejn við mátti bú- 
ast, að öllum þótti einsætt að leggja að Stanley, 
hinum frægsta allra þeirra Afríkufara, er nú lifa, 
til þess að fá hann til að bindast fyrir leiðangri 
þeim, sem ráðinn var. Hann var þá í Ameríku; 
en daginn eptir að hann fékk vírskeytið um, að 
menn óskuðu liðsinnis hans, var hann kominn á 
leið til Evrópu. í Lundúnaborg var þegar tekið 
til að búa til leiðangurs þessa, og óspart til fengið. 
Liði því, er Stanley átti fyrir að bindast, var ekki 
það eitt ætlað, að fara hina löngu leið til Wade- 
lai, sem eru aðalstöðvar Emins pasja upp með 
Níl; því var einnig ætlað að koma til hans vopn- 
um, skotföngum og öðrum nauðsynjum, sem hann 
haföi vantað í mörg ár, og varð því leiðangur 
þessi að vera mjög stórkostlegt fyrirtæki. Stanley 
fór á fund Belgakonungs, og hét konungur því, að 
greiða fyrir leiðangrinum með þvi að Ijá Stanley 
svo sem hann þyrfti gufuskip Kongóríkisins 
á Kongóánni, og við það fór Stanley til 
Egiptalands. |>eir menn, er kunnugir voru því, 
hvernig til hagaði, voru ekki á eitt sáttir um það» 
hverja leið tiltœkilegast mundi að fara með leiö- 
angursliðið; sumir lögðu það til, að taka sig upp 
einhversstaðar af Sansibarströndinni, og fara um 
þvera Austurafríku inn í Súdan; en Stanley hélt 
þvi fram, að lara upp með Kongó. Hann kvað 
það hœgðarleik, að koma öUu liðinu lengst upp 

Iðunn. VII. • 16 

Digitized by VjOOQIC 



242 0. Irminger: 

með Kongó, en þaðan var miklu styttri landleiðin 
austur í Súdan, en vestur í Súdan, ef hin leiðin 
var farin, og því miklu minni erfiðleikum bund- 
ið, að koma áfram ferð sinni við fjölmenni mik- 
ið. 

|>egar það var fullráðið, að gera út leiðangur 
þenna, þá voru send vírskeyti til Sansibar um það, 
að ráða burðarmenn til ferðarinnar. Sjálfur fór 
Stanley frá Egiptalandi til Sansibar, og þar lá 
gufuskip, búið til þess að flytja hann og lið hans 
vestur að Kongóósum sunnan fyrir Afríku. A Sansi- 
bar hitti Stanley fornkunningja sinn Tippu-Tib, og 
gerði Stanley, fyrir hönd Belgakonungs, samning 
við hann, sem mörgum þykir misráðið. Á síðustu 
árum höfðu Arabar tekið sér fastar stöðvar í lönd- 
unum við ofanverða Kongó, og tekið á sitt vald 
austustu stöðvar Koogóríkisins, þær er voru uppi 
við efri fossana; þó hefir það að öllum líkindum 
verið svo, að Tippu-Tib hefir ekki verið þar í ráð- 
um. Tippu-Tib gekk að þeim kostum, að skila 
aptur KoDgóríkinu þessum austustu stöðvum þess 
og enga áleitni hafa á lönd ríkisins upp með Kon- 
gó; í öllum þeim iöndum vav bönnuð þrælaverzlun; 
en Stanley gait honum fé fyrir, sem um samdi. 
Auk þess hét Tippu-Tib Stanley því statt og stöð- 
ugt, að útvega Stanley mikinn f jölda burðarmanna. 
Tippu-Tib varð þannig nokkurs konar landsstjóri í 
nokkrum hluta af Kongóríkinu, og það þeím, er 
nú var mest um vert að yrði á góðs manns valdi; 
en raun verður þar vitní um að beta, hvort það 
hefír verið happaráð eða óráð Stanleys, sem að vísa 



dbyGoogle 



Heiiry Morton Stanley. 243 

er reyndur maður, að eiga nokkuð undir drengskap 
hins slægvitra x\raba. 

í lok febrúarmánaðar 1887 lét Stanley út frá 
Sansibar með allt lið sitt; voru í því alls 8 hvítir 
menn; þar var Tippu-Tib með kvennalið sitt og 
mikla sveit manna; í liði Stanleys voru 60 egipzk- 
ir hermenn frá Súdan, og yör 600 raenn frá Sansi- 
bar; alls var þetta nær 800raanna. í miðjum marz- 
mánuði kom leiðangursHðið að Kongóósum, og fór 
svo þaðan af stað, fyrst upp eptir ánni spölkorn 
meðan hún er skipgeng, síðan yfir hið torfœra land 
upp fyrir neðri fossana, og komst eptir ýmsar 
þrautir í lok aprílmánaðar upp að Leópoldville, og 
1. maí gat svo Staniey haldið með allt lið sitt á- 
fram ferðinni á mörgura gufuskipum upp eptir 
hinum langa skipgenga kaíia Kongóárinnar. 

Stanley fór upp eptir þverá þeirri, er rennur 
austan í Kongó og Arúwimi heitir, og komst hann 
með þann hluta liðs síns, er á undan var, upp að 
Jambúgafossunum 19. júni; þessir fossar eru eitt- 
hvað um 20 mílur frá ármótunum, og þar viggirtí 
Stanley herbúðir, og setur þar til gæzlu mann 
þann, er Barttelot hét, majór í enska hernum, og 
átti hann að bíða þar, en koma svo á eptir 
Stanley, þegar Tippu-Tib, sem fór austur að 
eystri fossum (Stanley-fossum), vœri búinn að 
draga Eaman nógu mikið lið burðarmanna til 
þess að flytja öll föng þau, er færa átti Emin 
pasja. 

Undir lok jiínímánaðar 1887 tók Stanley sig upp 
frá Jambúga með á hvítum mönnum og hálfu 

16* 

Digitized by VjOOQ lC 



244 O. Irminger: 

fíramta hundraði barðarmanna og hermanna til 
þess að fara til Wadelai, og upp frá þeim tíma 
hafa menn engar vissar fregnir fengið. Síðasta 
íbréfið, sem komið hefir til Evrópu frá Stanley, er 
dagsett: Jambúga 23. júní 1887, og er skrífað 
fám einum dögum áður en hann skyldi við Bartte- 
lot. AUt það, sem síðan hefir frétzt af Stanley, er 
•ekkert annað en fiuguíregnir, eða þ4 frásögur 
strokuraanna, en þær sögur er viðlíka mikið að 
marka. Áður en hann var kominn upp að Jam- 
ibúgafossum var hann sagður dauður, og siðan hef- 
ir hann verið marg-sagður annaðhvort særður eða 
^auður. |>að er marg-opt búið að skrifa æfiminn- 
ingu hans; en það hefir opt komið fyrir áður, að 
Afríkufarar hafa fengið að lesa sögurnar um æfílok 
sín, þegar þeir komu heim aptur úr ferðum sínum 
með góðu lífi. Svo var það um Samúel Baker, 
þann er fyrri var nefndur, er fann minna stöðu- 
vatnið, það er Níl kemur úr. í tvö ár og 5 mán- 
^ði hafði ekkert af honum frétzt. Og frá Grant of- 
•ursta, er var förunautur Spekes kapteins, er fann 
stærra stöðuvatnið, er Níl kemurúr, fréttist ekkert 
í 21 mánuð. Pílagrímar Múhameðstrúar hafa f 
Súakin við Eauðahaf sagt frá því, að þeir á leið- 
inni vestan úr Afríku hafi frétt til þess, að pasja 
einn hvítur hafi verið á leiðinni í landinu fyrir 
fnorðan skattland Emins með óvigan her, og hafa 
Bumar fregnir búið Stanley til úr þeim hvita 
pasja. 

Jafn skjótt og Stanley yfirgaf herbáðir sínar, 
-steíg hann fæti á byggðir, sem EvrópumenD aldrei 
;áðar hafa faríð um, en eigi að Riður þykjast menn 

Digitized by VjOOQ lC 



Henry Morton Stanley. 245 

þó 8VO mikið um þœr vita, að þar muni afartor- 
fært yfirferðar vegna skóga og foræða, og að þar- 
lendir menn eru hraustir og harðfengir, svo að 
arabisku þrælakaupmennirnir hafa opt fengið á því 
að kenna. Stanley hafði bát með sér, og ætlaði 
hann sér að komast að vatni því enu minna, er 
Níl rennur úr, en þangað er frá Jarabúga 80 míl- 
ur, ef beint er faríð. f>egar hann væri kominn 
að vatninu, taldi hann sér hægt að ná saman við< 
Emin pasja, er hafði aðalstöðvar sínar í Wadelai, 
setíi er ekki nema 10 mílur frá vatnsósnum norður 
með Níl. Síðustu fregnir frá Emin pasja eru frá. 
nóvembermánuði 1887, og þá hafði hann tvö gufu- 
skip. 

Heilu ári síðar en Stanley fór frá Jambúga, gat 
Barttelot majór tekið sig upp, eptir mikið amstur, 
með mörg hundruð burðarmenn, er Tippu-Tib hafði 
útvegað. En skömmu eptir að hann Jagði upp,. 
drápu burðarmenn hans hann; sundraðist við það« 
öU BÚ sveit, og er auðsætt, að ólán þetta getur 
orðið bæði Stanley og Emin pasja að hinu mesta. 
óliði. Ókominni tíð er ætlað úr því að leysa, 
hvað nú muni liða ferðum Stanleys um meginland- 
ið myrkva, en bezt er að muna eptir því, að hinn 
frægi ferðagarpur hefir opt áður vel ráðið fram úr 
því, er engum mundi hafa i hug koniið i að* 
ráðast. 

Eptir aft þetta var rita<V hafa borizt, nú í haust (1889),. 
þœr frjettir af Stanley, að þeir Emin pasja oir hann væru» 
laDgt k \e\ö komnir austnr á Saiisibitr. en Wadelai, að- 
Betur Kminspasja, i hers hÖndum, af liði falsspámannsins^ 

Ritstj. 

Digitized by VjOOQ lC 



Stúlkan frá Bretagne, 

eptir 



íað var kveld eitt í nóvembermánuði, einmitt 
kveldið fyrir Katrínarmessu, að dyrnaráhegn- 
ingarhúsinu í Auberive voru opnaðar, og þar kom 
út kvennmaður hjer um bil þrítug að aldri. Hún 
var klædd upplituðum kjól úr ull; á höfðinu hafði 
hún Ijereptsskýlu, sem var eins og umgerð utan 
um hið föla andlit. Hún var þykkleit i framan, 
en það var þessi litlausa fita, sem leiðir af fæð- 
inu i fangelsunum. Kvennmaður þessi var fangi, 
sem sleppt var úr hegningarhúsinu. Fjelagar 
hennar þar köUuðu hana <(Lá Bretonne*^ eða stúlk- 
una frá Bretagne. 

Hún hafði verið dœmt fyrir barnsmorð. |>áð 
voru liðin rjett 6 ár siðan hún hafði verið flutt í 
hegningarhúsið í lokuðúm vagni. Hún fór aptur 
i hin gömlu föt sin, sótti i skrifstofu fangavarðar- 
ins peninga þá, er hún hafði aflað með vinnu sinni, 
og stóð nú loksins frjáls með vegabrjefíð sitt í 
hendinni; en vegabrjefið var til Langres, 

Póstvagninn til Langres var kominn af stað. 
Hún hjelt þvi til helzta veitingahússins, en var 
bæði hrædd og feimin, og lá henni opt við að 
hrasa. Með skjálfandi röddu beiddist hún gisting* 
ar um nóttina, en veitingahúsið var fullt af gest- 



dbyGoogle 



Stúlkan frá Bretagae 247 

um, og gestgjafinn hirti lítið um að hýsa þess 
konar fugla. Hann ráðlagði henní því, að fara í 
veitingahús það, er væri í hinum enda bæjar- 
ins. 

Stúlkan gekk þangað, enn þá feimnari og hug- 
minni en áður, en barði þó þar að dyrum. Veit- 
ingahús þetta var í rauniudi eigi annað en drykkju- 
stofa, þar sem að eins óbreyttir hermenn sátu að 
drykkju. Veitingakonan virti hana fyrir sjer, og 
var heldur tortryggileg íi svipinn. Hana hefir án 
efa grunað, að stúlkan kæmi úr hegningarhúsinu; 
því að loksins rak hún hana burtu, með því að 
hún kvaðst aldrei lofa neinum að vera þar nætur- 
sakir. La Bretonne þorði eigi að herða að henni 
með gistinguna, og gekk í burtu, álút og hnuggin, 
en í hjarta hennar vaknaði hatur til allra manna, 
þar sem þeir höfðu þannig snúið við henni bakinu. 
Hún hafði nú engin önnur iirræði, en að leggja af 
stað fótgangandi til Langres. 

|>etta var síðast í nóvembermánuði. Nóttin fell- 
ur þá snögglega á. Myrkrið datt hka brátt yfir 
'hana; hún sá varla götuna, sem lá á milii tveggja 
skóga, en kaldur norðanvindur þeytti í sundur stór- 
nm hrúgum af visnum laufblöðum. 

Hún kunni eigi að ganga, eptir kyrsetuna iþessi 
sex ár, sem hún hafði verið lokuð inni; hnjáliðirn- 
ir voru eins og bundnir; fœtur hennar kunnu eigi 
við sig í nýju skónum, eptir tréskóna, sem hún 
hafði haft i hegningarhúsinu. |>á er hún hafði 
gengið eina mílu, voru komnar vatnsblöðrur á fæt- 
uma, og hún þegar þreytt orðin. Hún settist 
skjálfandi á stein, og spurði sjálfa sig, hvort húa 

Digitized by VjOOQ lC 



248 André Theuriet: 

œtti sannarlega að deyja af kulda og hungri á 
þessari hinni koldimmu nóttu, og í þessum ískalda 
næðingi, sem komið hafði kuldahrolH í hana. AUt 
í einu þóttist hún heyra gegnum vindhviðurnar, 
þar sem hún sat einmana, langdreginn hljóm. 
Hún fór að hlusta, og heyrði þá, að það var 
mannsrödd, sem var að syngja. Söngurinn var 
blíðlegur og tilbreytingarlaus, eins og þegar verid 
er að svæfa börn. Hún reis á fætur og gekk á 
hljóðið. |)ar var bugða á veginum, og sá hún þá 
dauft Ijós skína á miUi trjánna. Fimm mínútum 
síðar kom hún að gömlum húskofa; veggirnir voru 
úr leir, en þakið úr torfi. . Eigi var nema einn 
gluggi á kofanum, og út um hann lagði bjaitan 
geisla. Með angist í huga rjeðst hún þó í að 
berja að dyrum. Söngurinn hætti, og bóndakona 
kom út og lauk upp. Kona þessi var á líkum 
aldri og La Bretonne, en vinnan hafði þégar gert 
haoa þreytulega og ellilega. Treyja hennar var 
opin að framan, og skein í bert hörundið, brúnt 
og sólbrennt; hárið var rautt og úfíð, og lafði nið- 
ur undan dálitiUi húfu, sem hún hafði á höfðinu. 
Kona þessi var gráeygð. Með undrun horfði hún 
á ókunnugu^stúlkuna, sem var eitthvað frábreyti 
öðrum. 

•Gott kveld», sagði hún, og lypti upp lampatýr- 
unniy sem hún hjelt á í hendinni; thvað viljiö 
þjer?» 

tJeg kemst eigi lengra*, tautaði La Bretonne 
með grátraust; tþað er svo langt til bœjarÍQs; og 
ef þjer viljið lofa mjer að vera í nótt, gerið þjer 



dbyGoogle 



Stúlkan frá Bretagne. 249 

mjer mikinn greiða. Jeg á nokkra peninga, og jeg 
skal borga yður fyrirhöfn yðar». 

•Komið þjer inn», svaraði konan eptir litla bið, 
og bætti síðan við: «Hvers vegna gistuð þjer eigi 
í Auberive?» í röddinni lá fremur forvitni en tor- 
tryggni. 

«Af því, að enginn vildi lofa mjer að vera», 
Bvaraði La Bretonne, og horfði í gaupnir sjer um 
leið; hún varð gagntekin af samvizkubiti, og bætti 
við: «en það var af því, að jeg kem úr hegningar- 
húsinu, og menn fá eigi traust annara á sig við 
það>». 

«Nú, komið þjer inn allt un^ það; jeg verð, eigi 
hrædd við neitt; jeg hefi aldrei átt við annað en 
eymd að búa. f>að þarf samvizku til að reka 
nokkurn kristinn mann út í þenna kulda. Jeg 
skal búa yður rúm úr lyngi». 

Að Bvo mælta sótti hún fuUt fang sitt af þurru 
lyngi, sem lá í byrgi einu þar hjá, og fleygði þv£ 
i hornið hjá eldstónni. 

tBúið þjer hjer einar?» spurði La Bretonne hálf 
feimÍD. 

«Já, með krakkann minn, sem er á sjöunda ár- 
ina», Bvaraði hin; «jeg hefí ofan af fyrír okkurmeð 
þvi að vinna í skóginum*. 

«Er maöurinn yðar dáinD?» spurði La Bre- 
tonne. 

HÍD brást reið við og mælti: «Jeg hefí aldrei 
átt neinn; aumingja-krakkinn minn á engaa föður. 
Hver hefir bídd djöful að draga. Nú er rúmi& 
yðar til bi\ið. Hjer era tvœr eóa þrjár kartöflur. 



dbyGoogle 



250 André Theiiriet: 

•sem eptir urðu af kveldmatnum; það er allt og 
sumt, sem jeg get boðið yður». 

Samrœðan varð ekki lengri; því þá heyrðist barns- 
rödd úr næsta herbergi, en það var afþiljað frá 
fremra herberginu. f>ar var myrkur inni. «Góða 
Tiótt», mœlti húsmóðirin; «jeg verð að fara til htlu 
telpunnar; hún er orðin hrædd. Keynið þjer að 
8ofa vel í nótt». 

Hún tók lampann, og fór inn i hitt herbergið, en 
flkildi LaBretonne eptir í myrkrinu. LaBretonne 
lagðist á lyngið. |>á er hún hafði borðað, reyndi 
húu að láta aptur augun, en gat samt eigi sofnað. 
í gegnum þilið heyr^i hún, að konan var að talaí 
hálfum hljóðum við litlu telpuna, sem hafði vakn- 
>að við komu hiunar ókunnu stúlku, og víldi eigi 
sofna aptur. Móðirin hampaði henni, og faðmaði 
hana að sjer með gæluorðum. |>að hafði undarleg 
■áhrif á La Bretonne, að heyra þessi einföldu orða- 
tiltæki; þessi bliðyrði vöktu óljósar móðurtilfínn- 
ingar i brjósti hennar, sem forðum var dœmd fyr- 
ir að hafa kæft nýfætt barn sitt. Hún hugsaði 
með sjer: «Ef viðburðiruir hefðu eigi snúizt í 
«vona vonda stefnu, þá hefði litla barnið mitt ver- 
ið núna jafn-gamalt þessari litlu stúlku». Við þessa 
hugsun og við hljóm hinnar barnslegu raddar fór 
hrollur um hana alla; einhver bliða lœsti sig inn í 
hið beiska og harðsviraða hjarta, og hana sárlang- 
^öi til að gráta. 

»Nú, nú, litla telpan min, flýttu þér nú að sofna» 
sagði móðirin. «Ef þú ert þekk, skal jeg fara með 
^ig á morgun á markaðinn, sem haldinn er i minn'- 
ingu hinnar heilögu Katrinar». 

Digitized by VjOOQ lC 



Stúlkan frá Bretagne. 2ól 

•Katrínarmessa, það er hátíð litlu stúlknanna; er 
l)að eigi n}amma?», sagði barnið. 

«Jú, elskan mín». 

«Er það satt, að hin heilaga Katrín færi öllum 
litlu börnunum leikfang á þeim degi?» 

«Já, stundum*. 

«Hví kemur hún aldrei með neitt til okk- 
ar?» 

«Við búam svo langt í burtu, og auk þess erum 
við líka svo fátœkar». 

•Færir hún þá einungis ríkura börnum leikfang? 
og hvers vegna? Mjer þykir líka gaman að leik- 
fangi». 

«Jæja, ef þú ert góð og þekk að sofna, gefur 
hún þjer ef til vill hka einhvern tíma eitt- 
hvað». 

«|>á ætla jeg að sofna, til þess að hún færi mjer 
gall á morgun». 

|>ví næst þögnuðu þær, og mátti þá heyra Ijett- 
an og reglulegan andardráttinn. Barnið var sofn- 
að, og móðir þess líka. La Bretonne ein svaf eigi. 
Tilfinningar, sem bæði angruðu hana og þó bliðk- 
uðu, lágu þungt á hjarta hennar, og aldrei hafði 
hún hugsað eins mikið um litla aumingjann, sem 
hún hafði kœft fyrir 6 árum, eins og þá. Svona 
leið nóttin, unz birta tók. 

Óðar en bjart var orðið — þœr mæðgur sváfu þá 
vœrt — læddist La Bretonne hœgt út, gekk hratt 
i áttina til Auberive, og nam eigi staðar, fyr en 
hún kom að fremstu húsunum. Hún gðkk því 
næst hægt upp eptir hinni einu götu bœjarins, og 
horfði á nafnbrikurnar á búðunum. Loksins var 

Digitized by VjOOQ lC 



252 * André Theuriet: 

eÍDS og eitt húsið vekti eptirtekt hennar. Hún 
barði á gluggahlerann, og var hann brátt opnaður. 
|>etta var glysvarningsbúð. f>ar mátti h'ka fá 
barnagull, en það var lítilfjörlegt, og af því allur 
nýi blærinn; það voru brúður úr þykkum pappír, 
örkin hans Nóa og kindur. Sölukonan varð alveg 
hissa, er La Bretonne keypti það allt saman, greiddi 
verðið, og hjelt síðan af stað. 

Hún var komin á leiðina aptur til kofans, þar 
sem hún hafði gist um nóttina; þá var allt í einu 
hönd lögð á öxl hennar. Hún snjeri sjer við, og 
það kom í hana titringur, er hún sá, að frammi 
fyrir sjer stóð lögre^-luþjónn. Aumingja stiilkan 
hafði gleymt, að það var bannað föngum, sena 
lausir voru iátnir, að dvelja nálægt hegningarhús- 
inu. 

ti staðinn fyrir að flækjast hjer, áttuð þjer þeg- 
ar að vera komin til Langres», sagði lögregluþjónn- 
inn byrstur. «Áfram; af stað». 

Húu ætlaði að skýra fyrir honum, hvernig á stæði. 
|>að var til einkis. A svípstundu var búið að útvega 
kerru, og stúlkan var látin fara upp í hana undir 
umsjón lögregluþjóns, og vagnstjórinu slóíhestinn. 
Kerran skokkaði upp og niður eptir freðinni göt- 
unni. La Bretonne kreisti með sorgarsvip böggul- 
inn, sem burnaguliið var í, milli handanna, sem 
voru krókloppnar. Yið bugðu á veginum þekkti 
hÚD aptur hina óglöggu götu milli trjánna. Hjart- 
að í henni barðist af gleði; hún grátbændi lögreglu- 
þjóninn að nema staðar. Hún sagðist hafa erindi 
tii konu einnar, sem byggi þar eigi þverfóta frá; 
hún beiddi með svo miklu þreki og svo innilega» 

Digitized by VjOOQ lC 



Stúlkan frá Bretagne. 253 

að lögregluþjónninn, sem var í rauninni góður mað- 
ur, Ijet tilleiðast. Hesturinn var bundinn við trje, 
og þau héldu eptir litlu götunni. 

Fleuriotte — þannig hjet konan — stóð fyrir ut- 
an dyrnar á kofa sínura, og var að kljúfa spýtu. 
|>á er hún sá gest sinn í för með lögregluþjóni, 
hætti hun öUum tökum, stóð með opinn munninn 
og Ijet hendurnar hanga niður. 

«f)ei, þei», sagði La Bretonne, «8efur litla lóan 
enn þá?» 

«Já — en . . .» 

«Farið þjer hægt, og leggið þetta barnagull á 
rúmið hennar, og segið, að það sje hin heilaga 
Katrín, sera sendi henni það. Jeg sneri aptur til 
Auberive til þess að sækja þetta, en það virðist 
svo, sem jeg hafi eigi haft rjett til þess, og nú er 
verið að flytja mig til Langres*. 

«Heilaga guðs móðir», mælti Fleuriotte. 

«|>ei, þei» . . . 

|>ær gengu báðar að rúminu, og lögregluþjónninn 
á hælunum á þeim. La Bretonne lagði á yfir- 
dýnuna brúðurnar, örkina hans Nóa og kindahúsíð 
með kindunum i, kyssti svo á beran handlegg 
barnsins, snerí sjer að lögregluþjónínum, sem var 
að þurka sjer um augun, og mælti: 

«Nú getum við farið». 

(ísl. hefir />. F.), 



dbyGoogle 



Köngurlærnar, 

ef»iir 
4^mlfc ^fattcAai'?. 



RerC'ert Sv'^KC^r segir á einnm stað í hinu fræga 
riti siua Um upp^ldi: 

•Ætlar þú, að vatÐsdropínD, sem í augum al- 
meDÐÍngs er ekkert annað en vatnsdropi, missi 
nokkurs í augum vísicdamannsins YÍðþað, aðhann 
veit, að aðalefni hans haldast saman af krapti 
þeim, sem mnndi leiða fram eldingu, ef hann allt 
i eÍDU yrði frjáls? Ætlar þú, að það, sem í aug- 
om almennings er ekki annað en hlátt áfram snjó- 
korc, Teki ekki hœrri hugsanir hjá þeim, sem í 
gegnum stækkunargler hefir sjeð hinar hreytilegu 
og fögru myndir snjókristallanna?* o. s. frv. 

|»að er einsœtt, að mikiU sannleikur er fólginn í 
þessum orðum; og það hið sama, sem hjer er sagt 
um vatnsdropann og snjókomið, má segja um hvað 
eina í náttnrunni; oss sýnist það flest svo hvers- 
dagslegt, svo lítilfjörlegt, að vjer gefum því ekki 
gætur; en hve undrunarvert og fullkomið er þó ekki 
hvert lítið hlóm, hvert h'tið skorkvikindi, eins og 
það er húið frá hendi skaparans! 

|>að er einnig mikiU sannleikur fólginn í þessam 
orðum Spencers: 

•|»eir, sem aldrei hafa haft vísíndin um hönd, 



dbyGoogle 



Köngurlærnar. ^55 

sjá að mestu leyti ekki þann skáldskap, sem er 
allt í krÍDg um þá». 

Jeg vildi með þessum línum vekja eptirtekt les- 
endanna á litlu dýri, sem fyrirlitning er á höfð, og 
sumir jafnvel eru hálfhræddir við, þótt ekki sje 
mikil ástæða til þess. Dettur mjer ósjálfrátt í 
hug saga um Jeanne d' Arc, sem jeg einhverstað- 
ar hefí lesið. |>essi míkla kvennhetja, sem £ng- 
lendingar flýðu fyrir við Orleans, sem fiutti Karl 
konung gegnum þann hluta Frakklands, þar sem 
óvinirnir voru flestir, til þess að hann yrði krýnd- 
ur í Beims, þessi unga mær, sem ekki kunni að 
hræðast í bardögum, aldrei faun til hræðslu í hin- 
um voðalegustu orustum, hún œpti upp yfir sig,. 
ef köDgurló settist á hönd hennar. |>að er þetta 
litla kvikindi, sem jeg ætla stuttlega að lýsa. 

Forn-Grikkir höfðu æfintýri til að skýra með 
það í DáttúruDDÍ, sem þeir skildu ekki. |>eir segja 
svo frá uppruna köngurlónna: 

•I Lydíu var ung og fögur mœr, Arachne a& 
nafni. Hún var svo vel að sjer í vefnaði, að CDg- 
inn gat við haoa jafnazt; en einu sinni varð henni 
á, að styggja Mínervu, sem hegndi henni meðþví, 
að hún missti hina kvennlegu fegurð sína og var& 
að köngurló; samt hjelt hún nafni sínu og hagleik». 

KöDgurló heitir á grísku arakne, 

KöDgurlœr hfa bæði í hinum heitu og köldu 
löDdum; sá er samt munurinn, að í heitu löndun- 
um eru þœr stærri og litfegurri. Á þeim er höf- 
uðið samvaxið brjóstinu, og líkaminn því ekki 
nema tviskiptur, í framhluta og apturhluta; á höfð* 
ina era auguo, vanalega 8, en það er mísmunandi^ 

Digitized by VjOOQ lC 



í^56 Emile Blanchard: 

hvernig þau eru sett, eptir tegundum. Ekki geta 
köngurlærnar rennt til augunum, eins og mennirn- 
ir; það er að sönnu mikill galli, en hann er bætt- 
ur upp með því, að augun eru svo mörg og snúa 
í sína áttina hvert. 

|)essi litlu kvikindí geta engu hljóði komið upp 
og heyra heldur ekki neitt hljóð. 

Á hófðinu eru tvær sterkar griptengur; yzt á 
þeim eru eins og ofurlitlar klær; þær eru holar, og 
gegnum þær rennur eitrið, sem kemur úr eitur- 
kirtlunum. Köngurlóin drepur önnur smádýr á 
-eitri þessu, áður en hún jetur þau; ekki eru köng- 
urlær samt hættulegar mönnum, að minnsta kost 
•€kki þær tegundir, sem hfa í Evrópu. 

Köngurlóin hefir 8 fætur, og eru þeir á framhlut- 
íinum; yzt áþeim eru hreifanlegarklær,að innanverðu 
lagaðar líkt og kambar með tönnum, en þær eru svo 
litlar, að þær sjást ekki nema í stækkunargleri. Bæði 
bolur og útlimir eru þaktir smáum hárum, dún og 
broddum; hár þessí eru verkfæri tilfinningarinnar; 
•eí eitt af hárum þes^um er látið undir stækkunar- 
gler, má sjá, að það er líkt fjarskalega smágerðri 
fjöður. 

A apturhluta likamans eru spunavörturnar; þær 
eru keilumyndaðar, með óteljandi götum; úr þeim 
kemur límkenndur vökvi, sem köngurlœrnar spinna 
úr; hann harðnar við áhrif loptsins, og búa þœr 
til úr honum vef, til að veiða í flugur ogskorkvik- 
indi, og til skýlis ungum sínum. 

Köngurlóarþráður, sem menn taka sem daBmÍQm 
"Smágerð, er þó í rauninni margir þræðir, sem köng- 



dbyGoogle 



Könguplærnar. 257 

lóin tvinnar saman með fótun^m, og koma þá á- 
minoztir kambar að góðum not'um. 

Mönnum hefir opt komið til hugar, að nota 
köngurlóna á hkan hátt og silkiorminn. Arið 
1710 reyndi Bon nokkur í Montpellier, að safna 
og nota silki það, er hinar smávöxnu köngurlær í 
vorri álfu búa til; honum heppnaðist og, að búa 
til úr því sokka og vetlinga; voru þeir síðan send- 
ir vísindafjelaginu í París, en Eéaumur, sem átti 
að semja álitið um það, sagði, að vísindafjelagið 
hefði haft ánægju af að sjá þessa hluti, og hrósaði 
Bon fyrir nákvæmni hans, en sagði jafnframt, að 
fjelagið hjeldi, að ekki yrði mikið grætt á þessari 
uppgötvun. Hann nefndi margt þessu til sönnun- 
ar, meðal annars það, að ekki þyrfti minna en 
663,552 köngurlær til að búa til eitt pund af silki. 
— Upp frá þessum tíma hafa ýmsar tilraunir gerð- 
ar verið í sömu átt, án þess að árangurinn yrði 
meirí. 

Skapnaður köngurlónna að innan er enn undr- 
unarverðari; en hjer mundi of langt mál, að lýsa 
hoQum út í æsar, t. a. m. hinu fullkomna tauga- 
kerfi, maganum o. ». frv. 

Köngurlóin andar með nokkurs konar lungum, 
sem þó eru mjög óHk lungum mannsins. Hugsum 
oss fjarska-litla poka úr þunnri himnu; innan i 
pokum þessum eru aptur flatar blöðrur, hver ofan 
á annari, eins og blöð í bók; blóðið rennur inn á 
milli hinna örþunnu blaðra, en loptið leggur inn í 
þær um smáar rifur neðan á maganum. Hjartað 

Iðunn. VII. 17 

Digitized by VjOOQ lC 



258 Emile Blanchard: 

er undir hryggnum, og er svo fuUkomið, að furðu 
gegnir. 

Lengi vel strönduðu allar tilraunir, að uppgötva 
œðar þær, er leiddu blóðíð um líkamann. 

Blóðið hefir engan lit, og sökum þess verður að 
spýta inn mislitum vökva, til þess að geta sjeð 
œðarnar og fylgt rás þeirra. f>að eru hjer um bil 
hðín 40 ár, síðan að ungum náttúrufræðingi tókst 
að fylla aðalslagæðarnar; en hann hafði að eins 
vanalega köngurló til þess að gera tilraunir sínar 
á. Menn vonuðust því eptir betri árangri, ef tek- 
in væri stór köngurló frá heitu löndunum til til- 
raunanua. |>etta var h'ka gert, að ein af hinni 
stærstu tegund, sem kunn er, var fengin frá Suð- 
ur-Araeríku. Einn dropi af vínanda var nógur til 
að svipta hann meðvitundinni, án þess þó að drepa 
hana. Hún var.látin í skál með vatni, þannig, að 
hjartað var sjáanlegt; með oddinum á ofur- 
smágerðri nál var gert gat á það, og gegnum þessa 
litlu rifu var spýtt inn gulum vökva. Tilraunin 
heppnaðist; allar slagæðar fylltust út í yztu æs- 
ar. 

Siðar fengu menn fleiri lifandi köngurlœr af 
sömu tegund, til að gera tilraunir. á. Nú tóku 
menn að rannsaka blóðæðarnar, og ekki leið á 
löngu, áður þeir gátu sannað, hve undursamlega 
þvi er fyrir komið, er blóðið stígur frá lungnapok- 
unum, sem eru á búkhliðinni, upp í hjartað, sem 
er á bakhliðinni. 

Köngurlærnar eru vanalega mjög írjósamar; þó 
sjest ekki tala þeirra fjölga um of í neinu landi^ 
og kemur það til af því, að frjósemi allra dýra er 

Digitized by VjOOQ lC 



Köngurlærnar. '-'59 

í samrœmi við þær hættur, sem þeim eru búnar. 
Að því er köngurlærnar snertir, eru þessar hættur 
smáfuglar og skorkvikiudi, sem þykir köngnrlóin 
góð fæða. Undir eins og ungar köngurlónna koma 
úr eggjunum, eru þeir þegar mjög líkir foreldrun- 
um. |>ótt köngurlærnar sjeu umhyggjusamar mæð- 
ur, sýnist samt svo, sem þær hafi ekki tilfinningu 
fyrir öðru en afkvæmi sínu, sem þær elska mjög. 
Undir eins og ungarnir geta verið án móður sinn- 
ar, byrja þeir einsetulíf sitt, ókunnir tilveru ann- 
ara köngurlóa, og ef einhver köngurló verður á 
vegi þeirra, gieypa þeir hana miskunnarlaust. Svona 
hfir hver köngurló ein sjer, þangað til móðurskyld- 
urnar koma. í heimi þeirra er engin hjúskapar- 
ást; vilji karldýrið hafa samfarir við kvenndýrið, 
verður það að sýna hina mestu varkárni; það hef- 
ir einhverja tilfinningu um, að ekki muni verða 
tekið vel á móti sjer. Bf karldýrið er lipurt, get- 
ur það eðlað sig við kvenndýrið í einu vetfangi og 
verður svo að flýta sjer burt, til þess að hún 
gleypi sig ekki; kemur það sjer því vel, að karl- 
dýrin hafa lengri fætur en hin grimmlynda kvenn- 
þjóðy og eru þau ekki lengi að koma sjer undan 
og fela sig. 

|>etta, sem hjer hefir sagt verið, á við allar 
köngurlœr. En hver tegund hefir sína siði, lifnað- 
arhætti og iðnað. Vjer skuhim nú virða dálítið 
fyrir oss hinar sjerðtöku tegundir. 

Opt sjáum vjer í einhverju homi á berbergiou 
útþaninn vef, og i honum köngurló, sem situr um 
bráð sína; það er sú köngurló, sem á latínu er 

17* 

Digitized by VjOOQ lC 



2tíO Emile Blanchard: 

kölluð «tegnana dome8tica». Hún hefir svo miklar 
mætur á hýbýlum vorum, að hún notar þau sem 
vœru þau gerð einungis fyrír hana, og er hún því 
1 öllum húsum, þar sem menn á annað borð þola 
návist hennar. 

Hún er ágæt spuna-nipt og býr til mikið silki; 
hún uotar klærnar til að kemba það nieð, og raá 
nærri geta, að það muni vera vönduð vinna, sem" 
unnin er með svo Trábærlega smágervum tólum. 
Vefurinn er mjallhvítur, meðan hann er nýr, en 
^kki líóur á löngu, áður en rykið hefir saurgað 
hann. Húsköngurlóin er hughtið dýr, og ekki 
kann hún vei við sig, nema hún eigi hægt með að 
:flýja. Hún hefir þvi gætt þess, að hafa smugu á 
veggnum í horninu, þar sem hún geti fahð sig, 
«f hún heldur, að einhver ætH að ónáða sig. 

|>egar sá tími keraur, að hún fer að verpa, -býr 
hún til hylki utan um eggin, og er það úr silki 
Jiennar; það felur hún svo undir einhverju, t. a. 
m. dúnhnoðra eða mosaögn, til þess að verja egg- 
in fyrir græðgi þeirra dýra, sem þykir gott að jeta 
þau. 

Meðan á klakinu stendur, er hin umhyggjusama 
móðir ávallt nálægt eggjum sínum, til að gæta 
þeirra, og gleymir á meðan að taka til sín fæðu. 
|>egar ungarnir eru komnir úr hyikinu, snýr köng- 
urlóin aptur að vefnum, og er þá nijög natin að 
grípa hverja bráð, sem hún nær í, til þess að 
■styrkja sig, og nú falla fiugurnar hrönnum saman, 
og sjá má likama þeirra liggja, um allt gólfíð. 
Köngurlóin gerir ekki nema sýgur úr þeira blóðið. 
Hún vill ekki annað en vökvun. 

Digitized by VjOOQ lC 



Köngurlærnar. iíHl 

Meðal allra skepna éru til ríkir og fátækir. Sva 
er og um köngurjærnar. Sumar framleiða fjarska 
mikið spunaefni, sem endurnýjast stöðugt; aðrar 
aptur á móti að eins lítið. ^ær, sem ekki hafa 
efni á að búa sjer til skýli eða snöru, búa í hol- 
um undir steinum og visnum blöðum, og ganga á 
veiðar; þær sjást því opt á hlaupi í'holtum eða 
engjum. Margarþeirrakunna vei við sig á tjarnarbökk- 
um, og jafnvel á sefi og öðrum plöntum, sem vaxa 
í vatninu; því að þar geta þær opt náð í bráð, og 
eru þær þá fjarska liprar og liðugar. Svo er um 
þá tegund köngurlóa, er nefnast á latínu «lyco8a», 
og vjer gætum kallað veiðiköngurlær. Norðan til 
í Evrópu eru þær smáar og litur þeirra alls ekki 
ásjálegur. En athugall visindamaður staldrar samt 
við, þegar hann sjer veiðiköngurlóna, sem er að 
reyna að fela sig í grasinu. þetta táplitla og hug- 
lausa kvikindi er dökkt á lit; því er líka hægt að 
sjá mjallhvítan pokann, sem hún ber eggin sín í; 
en til þess að búa til þennan litla poka, hefirhún 
notað allt silki sitt. |>egar hún hefir orpið, hetir 
hún engan bústað lengur, en ber með sjer hylki 
unga sinna, og yfirgefur það ekki eitt augnablikj 
og aðdáanlegt er að sjá árvekni hennar og um- 
^^yggjú fyrir afkvœmi sínu. Ef einhverjum heppn- 
ast að ná i eina af þessum köngurlóm, og losa 
^ggj^pokann við hana, þá hugsar hún ekki um aö 
fiýja hættuna, sem endranær, heldur staðnæmist 
hún, reisir fœturnar og ógnar óvin sínum með eit- 
urgöddunum. Ef eggjapokinn svo er látinn ájörft- 
ina, reynir hún að grípa hann, og koma sjer burt 
hið fljótasta. Móðurástin sýnir sig svo þrekmikla 

Digitized by VjOOQ lC 



26-' Emile Blanchard: 

og sanna hjá þessum fyrirlitnu dýrum, að engin 
getur annað en að dázt að honura. f)egar ung- 
arnir eru komnir iit úr eggjunum, festa Jeir síg á 
líkama móður sinnar, og hún ber þá svo, þangað 
til sá dagur kemur, að þeir eru nógu tápmiklir 
orðnir til að elta bráð sína, nógu kænir til að tæla 
óvini sina, og nógu óþakklátir til þess að kannast 
ekki lengur við móður sína, sem þeir þurfa ekki 
framar hjálpar af. í Suður-Evrópu, Afríku og 
nokkrum hlutum Asíu eru veiðiköugurlær, sem 
bæði eru stærri og litfegri en frændur þeirra í hin- 
um köldu löndum; þær hafa það fram yfír hinar, 
að þær lifa lengur, og hafa þvi fasta bústaði; þær 
búa i holum i jörðinui, tjalda veggma og leggja 
þræði fyrir iunganginn, eins og til varnar. 

|>að er ein af þessum litfögru veiðiköngurlóm, 
sem er orðin viðfræg, þótt húu eigi það ekki skil- 
ið; það er «tarantelian», sem opt má sjá nálægt 
Neapel. Ef eitt af þeasum saklausu dýrum sezt á 
fíngurinn á einhverjum íbúa þessa hjeraðs, kippist 
hann aptur á bak, þvi að það er hjátrú hjá þessu 
fólki, að tarantellan sje hræðilegt dýr; það á að 
hafa hinar skelfílegustu afleiðingar, ef hiin stingur 
mann; hann á að verða eins og óður, og æði það 
mundi verða hans bani, ef Neapelsbúar, sem eru 
8V0 hugvitssamir og gefnir fyrir söng, hefðu ekki 
íundið fjörugan danz, sem getur læknað böl það, 
er tarantellan hefír valdið. |>e88i hjátrú hefir 
breiðzt út um heiminn, og þess vegna er sagt om 
þann manu, sem mjög er ókyr og snögguribragði: 
«Jeg held að tarantella hafí stungið hann>. En 
ekki er þetta annað en tilbúningur, þvi að nátt- 

Digitized by VjOOQ lC 



Köngurlærnar. 263 

tirufræðingar segjast hafa verið stungnir af taran- 
tellu, og lialdið þó fuilu ráði. J>að kemur að eins 
fram kUði á þeim stað, þar eem tarantellan 
hefír stungið mann, og er stungan ekki stærri en 
gat eptir títuprjón. 

Einna almennust undir berum himni er sú köng- 
urlóategund, sem nefnd er á latínu «epeira». Hiin 
framleiðir mikið silki, sem hún vefur á einkenni- 
legan hátt; hún heíir Hka fallkomnari kamba á 
fótunum en hinar köngurlærnar. Vefurinn er hjól- 
myndaður, og þegar hún býr hann til, byrjar hún 
á því, að búa til þráð einn, sem hún þenur frá 
einu strái til annars, unz komion er fram marg- 
hyrndur hringur; síðan skiptir hún hringnum í 
tvennt, með því að leggja þráð þvert yfir hann; í 
miðjunni á honum er dáiítill silkihnoðri til stuðn- 
ings, og úr honum liggja þræðir i allar áttir á 
hringnum með jöfnu bili á milli, eins og geislar. 
í grennd við hnoðrann byrjar hún svo aptur á að 
spinna þræði þvers um miili geislanna í eintóma 
hringi, þangað til hún hefír fylit alla umgerðina; 
fer hún svo aptur sömu leið og myndar þá ótal 
smágerva hringi milli hinna. |>að er eigi auðið, 
að búa til fullkomnara veiðinet en þetta; það má 
jafnvel líkja því við hið smágervasta knipl. |>ar 
eð köDgurlóin býr opt til vef sinn á daginn, eink- 
um eptir bœga rigningu, má sjá, hvernig hún fer 
að, og er mjög gaman að sjá sniUd hennar og lip- 
urð. |>egar vefurínn er biiinn, sezt hún sjálf í 
miðjuna og hengir höfuðið niður, en heldur sjer á 
fótunum i hinn innsta hríng vefsins. |>egar nú 
fluga festir sig i netinu, spriklar hún, eins og eðli* 

Digitized by VjOOQ lC 



264 Emile- Blanchard: 

legt er, og finiiur köngurlóin þá undir eina hrist- 
inginn á vefnum, þar eð fætur hennar em mjög 
Bvo tilfinninganæmir; hvin flýtir sjer þá eptir þráð- 
unum og drepur bráð sína á eitri; annaðhvort 
etur hún hana þegar í stað, eða geymir sjer hana 
með því að spinna hylki utan um hana. Ahaust- 
in verpir hún eggjum, og býr utan um þau hyJki; og 
veslings-móðirin, sem hlýtur að deyja með haust- 
inu, gætir þess, að fela vöggu áfkvæmis síns á svo 
góðum stað, sem unnt er. Ungarnir koma ekki 
úr eggjunum fyr en á vorin, og lifa skammastuud 
saman, en skiija svo, til þess að lifa einmana hfi, 
eins og flestar aðrar tegundir köngurlónna. 

|>essar tegundir má finna á íslandi. 

{>etta eru að eins hinar ahnennustu tegundir, en 
til eru margar einkennilegar iöðrumlöndum, einsog 
t. a. m. vatnaköngurióin, sem hefst við í áni og 
lækjum. Eins og aðrar köngurlær anda þœr að sjer 
lopti, en með því þær lifa mest í vatni, hafa þær 
orðið að búa sjer til bústaði, sem eiga við lífsnauð- 
synjar þeirra. 

Mennirnir þykjast af því, að þeir hafi fyrstir 
allra skapaðra skepna látið sjer hugkvæmast að 
búa til kafaraklukku; en samt sem áður er húntil 
i náttúrunni og hefir verið til 8vo lengi, að engin 
veit deili á; því bústaðir vatnáköngurlónna eru 
einmitt þvílíkar kiukkur, búnar til úr silki, festar 
við vatnsplöntur með opið niðnr á við. Klukka 
þessi er vanalega í laginu eins og fingurbjörg. 
|>ótt köngurlóin því lifi í vatni, hefir hún þannig 
nœgt lopt; stundum draga þœr líka hreint lopt að 
sjer með því, að klifra upp á sef og vatnsplöntur, 



Digitized 



byGoogle 



Köngurlærnar. ii6r> 

og ganga jafnvel ptundum á bökkunum sjer til 
skemmtunar. 

|>egar köngurlóin hefir fullgert bústað sinn, er 
him þar róleg; hún snýr höfðinu niður, og situr 
þannig um bráð; en þegar hún er búin aðnábráð- 
inni, flytur hvm hana í bústað sinn, til að hafa 
frið tii að neyta hennar. 

Vatnaköngurlóin er eins óvinveitt náungum sín- 
um, eins og aðrar köngurlær. Karldýrið neytir 
því bragða við til þess að komast inn til hennar; 
hann gerir klukku við hhðina á bústað hennar, og 
gerir göng á miUi; þegar allur undirbúningur er 
fullgerður, brýzt hann allt í einn í gegnum vegginn, 
þegar hana minnst varir. Nokkru síðar verpir 
hún, og þegar ungarnir eru komnir út úr eggjun- 
um, lifa þeir skamma stund hjá móðurinni, þang- 
að til þeir eru orðnir nógu miklir til þess að berj- 
ast sjálfír fyrir sjer; þeir gera þá hver sínaklukku 
og búa einir sjer, eins og ættingjar þeirra hafa 
gert. 

Önnur einkennileg tegund i útlöndum er hús- 
gerðaköngurlóin, sem eigi býr til veiðinet, heldur 
greíur sjer holur í jörðu niður. Til þess að fá 
rjetta hugmynd um bústaði þeirra, skulum vjer 
taka dæmi. i mörgum borgum í Flandern búa fá- 
tækir menn i kjöUurum; en eigi eru þaö öfunds- 
verðir bústaðir. Gangi ókunnugur maður að kveldi 
dags um hin dimmu stræti, vill honum opt til, að 
hann rekur fótinn i nokkurs konar palla fyrir ut- 
an húsin; það eru hurðirnar á kjöUurum, sem opn- 
aðir era að utan, með því að taka i hring á hler- 
unum, og lokaðir að innanverðu með króki. |>eg- 

Digitized by VjOOQ lC 



266 Eraile Blanchard: 

ar loksÍDS er komið niður Ijelegan stíga, gefst 
koraunianni á að líta, eða hitt þó heldur. Vegg- 
irnir eru berir og fullir af sagga; lopt og birta 
kemst ekki niður þangað öðru vísi, en þegar veðr- 
ið leyfir að hafa hlerann opinn. Fyrir 50 árum 
voru þessir kjallarar mjög algengir, en nú eru þeir 
íágætari, og ekki út af eins illa gerðir. Við þessa 
kjallara getum vjer líkt bústöðum húsköngurlónna; 
því að bœði er hurðin lík, og á gania hátt má 
komast ofan í þá. |>eir eru sanit svo vel faldir 
að utan, að illt er að finna þá; ekki eru þeir held- 
ur mjög glœsilegir að utan; en þegar komið er nið- 
ur í þá, eru þeir fagurlega prýddir; veggirnir eru 
tjaldaðir silki því, er könerurlóin spinnur. Eins og 
á hinum fyr nefndu kjöUurum eru hlemmar yfir 
opinu; biia köngurlœrnar þá til úr moldinni, sem 
þær hafa grafið upp íir holunum, og þjetta þær 
hana með vökva, sem þœr spinna silkið úr. Hlemm- 
urinn er sterkur og þolir talsverða þrýsting, þar 
eð hann er Hka svo mátulcgur í opið. Að utan er 
hlemmurinn ósljettur, svo ckki er hœgt að sjá 
hann; en að innan er hann tjaldaður siiki, og 
öll holan sHkt hið sama. A hverri hurð er nauð- 
synlegt að hafa hjörur og lás; þetta hvorutveggja 
hefír köngurlóin h'ka hugsað um. Hjörurnar eru 
silkisnúra, ótrúlega sterk og teygjanleg, og sem lœt- 
ur hurðina þegar falla aptur, er bviið er aö ganga 
um hana. Lásinn er ekki eins fulikominQ; það 
eru smá göt, eins og eptir títuprjón, sem eru á 
hiemmnum gagnvart hjörunum. Eins og áður er 
sagt, fellur hann svo vei i opið á holunni, að ekki 
er hægt að koma neinu þar á milii; köDgurióin 

Digitized by VjOOQ lC 



Köngurlærnar. 267 

getur því lifað rólegu lífi í hœli sínu; en ef ein- 
hver óvinur reynir að lypta hlemmnum, þá rekur 
hún klærnar í hin smáu göt, og heldur honum 
aptur af öllum kröptum. A nóttum fer hún svo á 
veiðar, og stökkur á bráðina, því ekki hefir hún 
nein veiðarfæri. 

I heitu löndunum eru til enn fullkomnari köng- 
Tirlær þessarar tegundar, og frá Kaliforníu kom 
iyrir nokkrum árum ein köngurló tii náttúrugripa- 
safnsins í París; hafði hún verið tekin ásamt bú- 
stað sínum, og látin í hæfilega stórt ílát. I 4 mán- 
uði var allt gert til þess, að varðveita hana; hurð- 
in var opnuð með mestu varfærni, og henni rjett 
fluga til fæðu; hún greip hana þegar, því að hún 
var hungruð eptir hina löngu ferð, en ef menn 
reyndu að lokka hana út, dró hún sig lengra inn 
í holuna. Hún hjelt áfram að vera tortryggin^ 
jafnvel við vini sína. Eina nótt, þá er hún hafði 
verið vel fóðruð nokkra daga, klíndi hún hurðina 
aptur, því að henni var illa við, að sjá hana opn- 
aða, og næsta morgun var komin ný hurð, ekki 
langt frá hinni gömlu. Skyldi aumingja-dýrið hafa 
hugsað, að þessi hurð hlyti að vera þeim ókunn, 
sem hÍDgað tii hafði fært henni fæðu? £n það varö 
bani henuar; hún drógst loks máttvana út úr sín- 
um kæru híbýium, og fannst dauð í sandinum 
«kammt frá. 

Vjer höfum nú stuttlega minnzt á hinar al- 
.gengustu og merkiiegustu tegundir af köngurlóm» 
5em eru hver annari svo iíkar i öllum aðalatriðum, 
■en svo mjög mismunandi í mörgum smá-atriðum. 
Allar lifa þær eiomana; allar eru þær ágœtar og 

Digitized by VjOOQ lC 



268 Emile Blanchard: 

« 
umhyggjiisamar mæður; allar hatast þær hver vi6 

aðra; þó eru til undaDtekningar, þar sem öll ætt- 

in, faðir, móðir og börn búa saman (svo sem t. a. 

m. tsteniza fodiens», semerein hiisgerðaköngurlóín^ 

hún er sunnan til í Evrópu, og er fullkomnari en 

hinar), en ekki er það nema undantekning frá 

reglunni. Tilfinningin er mjög næm; það höfum 

vjer sjeð dæmi til hjer að franian; er það ekki 

jafnvel vottur um umhugsun, að þær kunna að 

varast hættur, bæta net sín, er eitthvað hefír 

orðið að þeim, og sitja um bráð sína? 

(íslenzkad úr Bevue des deux Mondes lci86, at þ. F.) 



Yíirlit yfir sögu Astralíu. 



ji^aga Ástrallandsins eða Nýja-Hollands er yfír 
höfuð frásagan um það, hvernig heil heimsálfa, 
sem er byggð einum hinum lægsta ílokki mann-^ 
kynsins, er fundin og numin af Evrópumönnum, 
og íbiiarnir flæmdir undan þeim, og svo hvemig 
hið nýja þjóðfjelag hefír myndazt og þróazt. Henni 
má því skipta í 3 kafla: ástandið áður en landi5 
fannst, uppgötvun landsins og sögu nýbyggjend- 
anna. 

Digitized by VjOOQ lC 



Yfirlit yíir sögu Ástralíu. ti69 

Ástandið áður en landið /annst, 
J)egar Evrópumenn fundu landið, stóðu Ástralíu- 
blámenn ekki á háu stigi. Ibúarnir lifðu í smáum 
ættbálkum, án þess heita mætti, að nokkurt fje- 
lagslíf ætti sjer stað hjá þeini. Voru þeir á stöð- 
ugu flakki fram og aptur, og bjuggu í hreysum, 
sem þeir hrófluðu upp á svipstundu úr blöðum og 
trjáberki; voru þeir nœrfellt naktir, höfðu engin 
verkfæri úr máhni, og ekki boruð göt á steinvopn 
8Ín, heldur bundu þau við skaptið með viðartágum. 
Boga höfðu þeir ekki og naumast nokkra báta, 
. nema Ijelegar barkarkænur. Húsdýr voru þar eng- 
in nema hinir hálfvilltu dín^o-hundar, og akur- 
yrkja var þar ekki kunn. Hvernig ástand íbú- 
anna hefir verið áður, er ekki hægt að hafa nein- 
ar sögur af, fremur en af steinaldarþjóðam ann- 
arstaðar úr heimi. Eigi er heldur hægt að segja 
með vissu, hvaðan þeir hafi kyn sitt að rekja, með 
því að athuga það, sem einkennilegt er í háttum 
og siðum þeirra. Umskurn, hörundspent («tató- 
vering») og kukl finnst dreift um alla jörðina, án 
þess hægt sje að segja, hvert það eigi uppruna 
sinn að rekja. Með samanburðarmálfræðinni hefir 
jafnvel heldur ekki verið hægt að tengja frumsögu 
Astralíubúa í áreiðanlegt samband við sögu nokk- 
urra annara þjóða, þótt reynt hafi veríð að fínna 
líkingu milli tungna þeirra og frumþjóðanna á 
Dekanskaganum á Vestur-Indlandi, og nú seinast 
sjerstaklega við mál Afrikusvertingja. Fornmenjar 
hafa heldur ekki fundizt, nema stórkostlegir sorp- 
og öskuhaugar. ^á er aðeins eptir mannkynsfræð- 
in (Anthropologie), og er þá sjer i lagi að bera 

Digitized by VjOOQ lC 



270 Yfirlit vfir sögu Astralíu. 

saman hauskúpur Astralíublámanna við aðra þjóð- 
flokka. En eá samanburður hefir heldur ekki veitfc 
neitt fullnaðarsvar, því Astralíublámenn eru sjer- 
stakurmannflokkur, án þess á þeim finnist greinilegt 
œttarmót við aðra mannflokka. Samt sýnist sumt 
í höfuðlagi þeirra benda á, að þeir sjeu skyldir Pa- 
púum á Nýju-Guinea, enda eru þeir, hvað vega- 
lengd snertir, nálægastir þeim. 

þannig vottar fyrir dáh'tilli skímu af menningar- 
Ijósi, sem hefir komið til Ástrah'u frá eyjum þeim, 
er hg^ja þar fyrir porðan, löngu fyr en saga hófst. 
|>ar á móti hefir ekki fundizt, aðmenningarstraum- 
ar hafi síðar komið úr sömu átt, þó reynt hafi 
verið að sanna það. Eeyndar hefir fundizí, að vopn 
þeirra (boginn), bátar, hús og h'kamsskapnaður 
verður fuUkomnara þegar nær dregur York-skag- 
anum nyrzt á Astrah'u; enda sjest þar Ijóslega, að 
þeir hafa haft kynni af Papúum og Malayum. En 
auðsjeð er, að það befir ekki orðið fyr en fremur 
seint. En allar rannsóknir sýna að minnsta kosti, 
að afarlangur tími er h'ðinn síðan Astralíubúar 
skildust við mannflokk þann, sem þeir eru komnir 
af. 

|>ar eð rannsóknimar hafa þannig sýnt, hve 
Ástralía var algerlega útilokuð frá ölium áhrífam 
frá öðrum þjóðum, verður auðið að skilja, hvers 
vdgna hún hefir svo að segja engum framförum 
tekið; því framfarír heimsins yfir höfoð, og sömu- 
leiðis einstakra þjóöa, eru komnar nndir þvf , að aðr- 
ar þjóðir hafi haft áhríf á þær ntan að, af barátta 
þjóðanna fyrir tilveru sinni, sem leiðir af því, þeg- 
ar þær vilja brjóta hver aðra undir síg. 

Digitized by VjOOQ lC 



Yfirlit yfir sögu Ástralíu. 271 

Eðli og ásigkomulag landsins hefir einnig aptrað 
því, að sjálfstæð þjóðmenning gæti komizt þar á 
fót. Fyrst og fremst er landið lítt vogskorið, og 
auk þess má undir eins sjá, að margt fieira hefir 
verið þar þjóðmenningu til fyrirstöðu. Landiðhef- 
ir engin upprunaleg jórturdýr, og óræktaðar korn- 
tegundir eru mjög sjaldgæfar. Af þessu var ómögu- 
legt, að villimenn þessir gætu orðið hirðingjaþjóðir^ 
hvað þá heldur siðast svo, að þeir tækju að stunda 
akuryrkju. Auk þess var ólíklegt, að þjóðiv þess- 
ar hættu villimannahfinu, og tækju, í stað þess, 
upp ákuryrkju, þar eð korn vex t>ar mjög óvíða; 
þó eru villihrísgrjón þau notuð til fæðu, er vaxa á 
ýmsum stöðum í Suður-Ástrah'u. Auk þess er 
loptslagi landsins víða þannig varið, að kornteg- 
undir eiga illt með að þrífast þar, þó þœr þoli 
þurk miklu betur en hrísgrjónin; því sumstaðar 
kemur þar ekki deigur dropi úr loptinu heilt ár, 
einkum um miðbik landsins. Enn fremur gefur 
landið margt af sjer, þegar vel lœtur i ári, seta 
hafa má til viðurværis, og var því hægt að halda 
uppi lífínu fyrir aðra eins þjóð og Ástralíu- 
búa. 

Af þessu hefír leitt, að akuryrkjan, sú mikla. 
uppfundning, sem öU æðrí þjóðmenníng byggist á, 
var ekki fundin upp í Ástralíti þegar Evrópumenu 
komu þar. 

|»egar hinum upprunalegu íbúum landsins og 
hÍDum aðkomnu nýbyggjendum lenti saman, var 
hægt að sjá, hverjar afleiðingarnar mundu verða. 
|>eir voru svo ólíkir, að ómögulegt var, að þeir- 
gæta samþýðzt hver öörum. Hin eioa vinna, sem. 

Digitizeclby VjOOQIC 



*272 Yfirlit yfir sögu Ástralíu. 

Astralíublámenn gátu tekizt á hendur í hinu nýja 
landnámi, var smalaniennska eða lögregluþjónusta; 
en lögreglustörtin gerðu frumbyggjendunum ekkert 
gagn. Flökku-þjóðir og bólfastur lýður eiga jafn- 
an högg í annars garð, ef þeim lendir saman; en í 
Astrahu varð sá ófriður brátt griðalaus, með því 
að landnámsmennirnir ensku voru ílestir útlægir 
stórbrotamenn, er hiífðust hvergi við. 

Ekki er hægt að gera sjer neina áreiðanlega 
hugmynd um það, hve margt hafi verið í landinu 
af frumbyggjum Astralíu, þegar Evrópumenn tóku 
sjer þar fyrst bólfestu. |>eir hittast enn fyrir ná- 
lega um land allt, eða einhverjar menjar þeirra, 
og sumstaðar allmargt af þeim. Sturt segir svo 
frá t. d., að hann hafi hitt nál. 4000 á fáum dög- 
um árið 1880. |)ess vegna er óefað ekki of mikið 
í lagt, þótt gert sje ráð fyrir, að tala frumbyggja 
landsins hafi verið um 200,000 fyrir ekki meira en 
50 árum. Nú er gizkað á, að þeir muni vera um 
60,000. 

1 tímaritinu «Gefn» er sagt frá því, hvernig íbú- 
um eyjarinnar Tasmaníu við suðausturenda Astra- 
h'u var útrýmt með óheyrilegri grimmd. Frum- 
byggjar hennar voru 4 — öOOO, þegar fyrsta nýlend- 
an var stofnuð þar, 1803, en hinn síðasti þeirra 
dó 1872, enda vora þeir ekki að eins drepnir i 
smá-styrjöldum, heldur vaa: beinlínis farið á veiðar 
eptir þeim. Margir þeirra voru fluttir út í smá- 
eyjar 1 Bass-sundinu, sem er milli Tasmaníu og 
meginlandsins, og dóu þeir þar innan h'tils tíma. 
í Queenslandi var einnig farið á veiðar til að drepa 
blámennina, eptir að nýlendan var nýstofnuð, svo 

Digitized by VjOOQ lC 



Yfirlit yfir sögu Astralíu. 273 

náttúrlegt vœri, þó einhverjum dytti í hug að 
spyrja, hvort það hafi verið menntun og menning, 
sem á þann hátt hafi fyrst verið að gera vart við sig. 

Uppgötvun landsins, ' 
Ástralíu hafa Evrópumenn haft kynni af síðast 
af ölium meginlöndum, enda eru orsakir þess auð- 
sæar. Ástralía liggur hinum megin á hnettinum, 
og of sunnarlega til þess, að hún gæti verið á 
vegi sæfara þeirra, sem lengst fóru. Á landafunda- 
tímabiHnu var Indland það mark og mið, sem all- 
ir kepptu að komast til, og hvort sem farið var 
fyrir Góðrarvonarhöfða eða gegnum Magélhaens- 
sund, lá leiðin langt5 fyrir norðan Ástralíu. Auk 
þess er svo að sjá, sem siglingamenn hafi gætt 
þess, að halda svo norðarlega, sem auðið 
væri. 

f>að getur þó ekki verið, að mjög langur tím 
hafi liðið frá því, að Portúgallar tóku sjer bólfestu 
á Indlandseyjum, og þangað til vart hafi orðið við 
Ástralíu. En ekki er hœgt að segja með vissu, 
hverir fyrstir hafi fundið meginland hennar, þó ó- 
trúlegt sje. Á sumum gömlum landabrjefum frá 
því fyrir 154Ö má sjá stórt land fyrir íiunnan eyna 
Java, sem kallað er cStóra-Java», með kórallarifum 
umhverfis, og á því sjást nes og firðir, ár og ýms 
nöfn. Béyndar er ekki hægt að segja með vissu, 
að hve miklu leyti landabrjef þessi eru tilbúin 
€ptir sjón, eða að hve miklu leyti eptir þeirri 
gömlu hugmynd, að á suðurhveli jarðar hlyti að 
vera stórt land til að halda jafnvœgi móti löndun- 
Iðunn. VII. 18 

Digitized by VjOOQ lC 



274 Yfirlit yfir sögu Ástralíu. 

um á norðurhelmingnum. Vax þetta ímyndaða 
land kallað «terra australis incognita» (þ. e. hið ó- 
kunna suðræna land); mun þar af dregið nafnið 
Australia; landið ætti raunar að heita Marega, því 
þannig nefndu Malajar það frá alda-öðli; þeir fóru 
þangað árlega til að veiða «trepang» (eins konar 
sæbjúgUi sem etin eru i suð-austurhluta Asíu) við 
norðurstrendur meginlandsins, meðan norð-vestan- 
staðvindurinn bljes, þar um slóðir. 

Eptir að Portúgallar fundu Astralíu, mun ekki 
hafa liðið langur tími, áður en keppinautar þeirra, 
Spánverjar, voru komnir þangað á hæla þeim. 
Samkvæmt úrskurði Alexanders páfa 2. máttu þeir 
að eins helga sjer lönd vestur á bóginn, en Portú- 
gallar höfðu einkarjettindi yfir þeim löndum, er þeir 
fyndu austur á bóginn og svo áttu þeir, eins og 
Loki og Logi, að mætast i miðju trogi hinum megin 
hnattarius. Af því ófriður varð milli þeirra út af Mo- 
lukkaeyum, sem voru á landamótum milli þeirra, get- 
ur hugsazt, að þeir haíi báðir þagað yfír hinu suð- 
rœna meginlandi, sem lá yfír sjálfri merkjalinunni- 

En hve snemma sem Ástralía kann að hafa 
fundizt, eru þó ekki til áreiðanlegar sögur af ferð- 
um þangað^yr en í upphafi 17. aldar. Eru þá Hol- 
lendingar í fararbroddi; þeir sátu sig aldrei úr fœri, 
að hnekkja valdi Spánverja og Portúgalla, fjand- 
manna sinna, og ná undir sig hinum auðuga ný- 
lendum þeirra, enda berjast þeir um sama leyti 
gegn þdm hjer í álfuuni, til að.verja fjör og frelsí. 
A meöál fleiri sœfara til Ástrallanddna yitum vjer 
af de Edredia frá Partúgal, sem kemur að vestan 
og að vestur- og noröaaBturatrdnd landsina 1601. 

Digitized by VjOOQIC 



Yfirlit yfir sÖgu Ástralíu. 275 

— Arið 1606 kom Luis Vaes áe Torres, spænskur 
maður, auetan að landinu gegnum sund það, sem 
við hann er kennt, og um sama leyti eða nokkr- 
um árum seinna hollenzka skipið Duyfhen fram 
með austurströndinni norður að höfðanum York^ 
einum nyrzta höfða landsins. Og frá þeim tíma 
eru Holiendingar því nær einir um allar rannsókn- 
arferðir þangað. Mundi verða of langt mál, a6 
segja gerr frá hverri ferð þeirra þangað, sem þeir 
fóru annað hvort frá aðalnýlendu sinni á Java 
eða á leið sinni til Indlands, sem þeir urðu a& 
krækja út fyrir vanalega leið Portúgalla. 

1627 kom Peter Nuyts að vestan, og komst þá 
alla leið innst í Astralíuflóa á suðurströnd lands- 
ins, og er Nuytsland á suðurströndinni kennt vi5 
hann. 1642 kom Tasman að suðurodda lands þess, 
er hann kallaði Van Ðiemensland. Hjelt hann 
það vera suðuroddann á stóru meginlandi, en hvort 
það hefir verið af gömlum hugmyndum eða nýrri 
rannsóknum, er ekki hægt að segja. 

Arið 1688 kemur ný þjóð til sögunnar. |>a5 
voru Englendingar, sem síðar nrðu eigendur lands- 
ins. Yar það Dampiers víkingur, og skoðaði hann 
nokkuð af vesturströnd landsins. Hundrað árum 
Boinna stofnuðu Englendingar fyrstu nýlenduna f 
landinu. 

Enn þá var þó ekki gerð nein tilraun til þess af 
neinni þjóð, að kasta eign sinni á landið, og var 
þaö af mörgum orsökum. Yeldi Spánverja og 
Portugalla var á förum, og HoUendingar höfðu nój; 
að gerai að hogsa um hinar auðugu nýlendari er 

i»* 

Digitized by VjOOQ lC 



276 Yfirlit yíir sögu Ástralíu. 

"þeir höfðu þá nýunnið. Auk þess var Ástralíu yf- 
ir höfuð lýst þannig, að landið væri eyðimörk ein, 
og þar væri neyzluvatn ekki að fá, og landsmenn 
tsiðlausir og fátækir. Sá hluti af ströndum lands- 
ins, er þá var kunnur orðinn, var heldur ekki 
girnilegur; á suður- og vesturströndinni eru fáar 
hafnir, og á norð-austurströndinni eru hin hættu- 
legu kórallarif. fað var búið að sjá ranghverfu 
landsins, ef svo má að orði kveða, og hefði verið 
barnaskapur að setjast þar að, helduren i Ameríku 
^ða á Indlandseyjum. 

fegar landnámið byrjar, er það eptirtektavert, 
að vísindamenn eru þar í fararbroddi. Arið 1768 
flutti J. Cooke, enski sæfarinn nafntogaði, stjörnu- 
íræðing og tvo aðra vísindamenn til eyjarinnar Ta- 
hiti ("Otaheiti), til að athuga þar þann atburð, að 
Venus géngi fyrir sólina, og svo tii þess að gera 
vaðrar vísindaathuganir á heimleiðinni. Yið það 
fengu landkönnunarferðirnar nýtt snið á sig, því 
nú var ekki að eins hugsað um, að leita landa til 
'þess, að leggja þau undir sig, heidur einnig til 
J)ess, að auka landfræðislegan fróðleik. Arið 1770 
kom Cooke á Botany-Bay í Astralíu, og gerði síð- 
^an uppdrátt af ströndinni norður að Torressundi, 
og sýndi fram á það fyrstur manna, hvað mikið 
væri í land þetta varið. 

Einmitt um sama leyti voru EnglendÍÐgar i 
vandræðum með, hvað þeir ættu að gera við þann 
^æg, er þeir höfðu af glæpamönnum, sem áðor 
höfðu verið fluttir til nýlendna þeirra í Norður- 
Amériku, sem þeir áttu þá í ófriði við; þegar 
Bandarikin lýstu sig úr lögum við þá, var ekki 

Digitized by VjOOQ lC 



Yíirlit yfir sögu Ástralíu 277 

hægt að senda framar dæmda stórbrotamenn þang- 
að; en þar eð Cooke hafði látið svo vel af land- 
inu við Botany-Bay, varð það út úr, að Sydney 
ráðherra rjeð af, að gera það að sakamannaný- 
lendu. Fyrstu fangarnir voru fluttir þangað 1788,. 
en voru jafnskjótt fluttir þaðan til hinnar fögrii 
hafnar Port Jackson, þar skammt í- brott, þar 
sem bœrinn Sydney óx síðar upp smátt og 
smátt. 

Eönnun landsins var nú haldið áfram frá þessari 
einmana nýlendu. 

Árið 1795 hófu þeir Flinders og Bass rannsóknar- 
ferðir sínar fram með ströndinni á tvær hendur, á. 
örsmáu bátkrýli, 3 álna löngu. 

Árið 1797 fann Bass sund það milli Tasmanía 
og meginlands, er síðan er við hann kennt, og 
sigldi kringum alla eyna með Flinders árið eptir. 
Með styrk frá stjórninni tók Flinders síðar upp- 
drátt af miklum hluta Ástralíustranda, sem síðan 
hefír vérið haldið áfram Í þessari öíd. 

Að svo búnu hefjast rannsóknirnar inni í land-^ 
inu, sem mest hafa dregið að sjer hugi manna. 

|»að má geta því nœrri, hve örðugt hefír verið* 
að brjótast yflr BláfjöUin, seni grein^ Sydney frá 
sljettlendinu upp í landinu, af því að aðrir ein& 
menn og Bass urðu að hœtta við það hálfgert. 

Að 25 árum liðnum (1813) komust menn loks. 
10 mílurnar fyrstu, og fundu veg yfír f jöllin gegnum 
gljúfur, yfír kletta og klungur, og gátu komizt inn 
á sljettlendið. Eannsóknunum tók nú að miða. 
óðum áfram, og landið fram með ám þeim, er 
renna niður til Yictoríu, var nú kannað, oggerða 

Digitized by VjOOQ lC 



278 Yfirlit yfir sögu Ástralíu. 

það einkum þeir Evans, Oxley, Cunningham, 
Mitchell og Sturt. 

í byrjun þessarar aldar hafði Evans, enskur 
maður, fundið margar af ám þeim, er renna í 
fljótið Murray, þótt hann fyndi ekki aðal-í^na. 
Varð honum mikið ágengt, og árið 1817 fetaði 
Oxley í fótspor hans, og komst allt að þveránum 
Castlereagh og Darling. 

Arið 1829 tókst herforingi sá, er Sturt hjet, á 
hendur nýja rannsóknarferð, og með honum þeir 
Humes og Howell. Fundu þeir á ferðum sínum 
hið mikla fljót Darling, sem með þverám sínum 
hefír stærst vatnasvið af öllum ám í Astraliu. 

Á árunum 1831—1836 fóru þeir Thomas Mit- 
chell og Allan Gunningham þrjár rannsóknarferðir 
hverja af annari um suð-austurhluta landsins. 
Fundu þeir þar land mjög ólíkt hinu sendna strand- 
lendi, grassljettur miklar, frjóvar mjög, með ám 
dg lækjum, fjallgarða og fnimskóga þykkva, og 
leizt þeim svo Vel á land þetta, að þeir kölluðu 
það iAstralíu hina farsælui (Australia felix). 

Fám árum síðar hóf George Grey nýja ferð inn 
í meginlandið frá norð-vestri, og lebgðí upp frá 
Hannover-Bay. Fann hann skóga mikla, vaxna 
áraúkariu-trjám, einu af hinum beztu barrviðar- 
trjám, er vex á öUum Astralíueyjum, og þar að 
áuki ýmsar aðrar merkilegar trjátegundir. Síðar 
hefír þekking manna á jurtahfí landsins aakizt 
mjög, og er talið, að þar vaxi 12,550 viðar- og 
jurtategundir. 

Grey hafði mætt miklum örðugleikum á ferð 
ðinni, og orðið að ferðast yfír stórar vatnslausar 

Digitized by VjOOQ lC 



Yíirlit. yfir sögu Ástralíu. 279 

eyðimerkur, en þó var ferð hans skemmtiför á 
móti þeim, er síðari landkannendur tókust á hend- 
ur. 1840 rannsakaði Eyri norðurhluta Suður-Ast- 
rah'u, opt með einum þarlendum dreng, 10 — 15 
mílur frá öðrum samferðamönnum síuum. Vatn 
var ekki að fá, því allar lindir voru saltar; hestar 
hans drápust, en þó komst hann leiðar ðinnar. 
Yarð hann á leið þessari þess vísari, að á svæðinu 
frá Kusselfjalli til Spencervíkur, sem er um 100 
mílna langt, fellur engin á til sjávar, og mun það 
einsdœmi á allri jörðinni, 

|)á kemur Ludwig Leichhardt til sögunnar, 
þýzkur maður, fæddur 23. okt. 1813 af fátækum 
foreldrum, komst þó til uáms í Götting^n, og 
hneigðist að náttúrufræði, ferðaðist fyrst um Frakk- 
land og ítalíu, og tók sjer svo 1841 far til Syd- 
ney, og bjó sig þar undir för sína í tvö ár, ferð- 
aðist á þeim á fjórða hundrað milna í allar áttir, 
og kynnti sjer loptslag og náttúru landsins. Ept- 
ir að hafa þannig búið sig út til rannsóknarferðar 
lagði hann upp frá Sydney til Mortonbay á miðri 
austurströndinni, og þaðan lagði hann af stað í 
rannsóknarför sína 30. sept. 1844. Farangur hans 
var ekki nema hið allra nauðsynlegasta: matvæli 
til 6 — 7 mánaða, 16 naut, 15 hestar og 7 fylgdar- 
menn, sem fremur gerðu að tefja fyrir honum en 
hjálpa. í ferð þessari fór hann 650 milna vega- 
lengd um austur- og norðausturhluta landsins, og 
komst til bæjarins Victoríu á norðurströndiuni með 
heilu ög höldnu eptir 16 mánaða ferð; hjelt síðan 
aptur til Sydney sjóveg gegnum Torressund, og 
kom þangað 29. marz 1846. Tvær aðrar ferðír 

Digitized by VjOOQ lC 



280 Yfirlit yfir sögu Ástralíu. 

tókst Leichhardt enn á hendur, og ætlaði a8 brjót- 
ast þvert vestur yfír landið, en í seinni ferðinni 
hvarf hann, og allir förunautar hans, svo ekkert 
hefír tii hans spurzt síðan 3. apríl 1847, og er 
haldið, að þeir hafí dáið úr hungri. 

Nú gugnuðu menn um nokkur ár við þessa 
sorgarfregn, þar tii 1855, að A. C. Gregory, sem 
frá þvi 1848 hafði ferðast kríngum Svaníljótið í 
Yestur-Astralíu, lagði af stað sjóleiðis vestur fyrir 
Arnheimsland, til þess að rannsaka Victoríufljót, 
en snerí sjóveg aptur til Adelaide, án þess að hafa 
fundið neitt markvert. 

Aríð 1860 lögðu tveir landkannendaflokkar af 
stað, er œtluðu sjer.að komast þvert yfír landið 
frá suðrí til norðurs. Öðrum flokknum, sem lagði 
upp frá Adelaide, stýrði Mac Ðougall Stuart; hinn 
lagði upp frá Melbourne, og fyrir honum rjeðu þeir 
Eobert O'Hara Burke og Wills. Stuart reisti enskan 
fána á f jallí því, er við hann er kennt (Central Mount 
Stuart), inni í miðju landi, en varð að hverfa aptur, 
þegar hann átti ekki nema 50 mílur niður að Carpen- 
taríaflóa, af árásum vilhþjóða. Burke og stjömu- 
fræðingurinn Wills voru aptur á nióti ekki nógu 
reyndir og þrautseigir i slíka hœttuför, og voru þó 
vel útbúnir, með 25 úifaida, vagna og vistir nógar. 
A tveim stöðum á leiðinni skildu þeir eptir mat- 
vœli, i siöara staðnum við Coopercreek; þaðan 
hjeldu þeir Burke, Wills og tveir menn aðrír ena 
af stað 16. desember 1860; komust norður i Gar- 
pentaríuvik á Dorðurströndinni 11. febr. 1861; sneru 
siðan aptur, en komust loks til Coopercreek 21. 
aþril, degi siðar en f jelagar þeirra höfðu farið þaö- 

Digitized by VjOOQ lC 



Yfirlit yfir sögu Ástralíu. 281 

an, og voru þá svo örmagnaaf þreytu og hungri, 
að vistir þær, er þeim hafði verið geymdar þar, 
kom þeim að engu Hði, og Ijetust þar allir, nema 
einn ungur maður, King aðnafni. Tók viliimanna- 
flokkur einn hann að sjer, og fann landkannand- 
inn A. Howitt hann hjá þeim 15. sept. 1861. 

|>egar f jelagar Burkes komu aptur til Melbourne, 
voru gerðir út menn að leita þeirra og hjálpa 
þeim, ef þeir vœri á lífi. Howitt fór frá Melbour- 
ne sömu leið og Burke; Mac-Kinlay fór frá Ade- 
laide, en Landsborough fór sjóveg til Carpentaríu- 
flóans, og leitaði svo suður á bóginn, en Walker 
frá Queenslandi. 1 ferð þessari fann Howítt King, 
og hafði með sjer bein þeirra Burke. Mac-Kinlay 
og Landsborough tókst að komast yfir álfuna 
þvera. Kinlay komst norð-austur til Eockhamp- 
ton í Queenslandi, en hinn suður yfír til Meibour- 
ne, og gerðu báðir margar uppgötvanir. Walker 
varð ekki mikið ágengt. En meðan á þessu stóð, 
lagði Stuart enn af stað norður yfir land 1861, og 
24. júli 8. á. komst hann alla leið að norðurströnd 
Amheimslands. Arið 1872 var frjettaþráður lagð- 
iir þvert yfir landið nálœgt leið þeirri, er hann fór, 
milli South-Port og Adelaide. 

Eptir þetta tóku við margar smœrri landkönn- 
unarferðir, sem oflangt yrði upp að telja. Helztir 
þeirra ferðamanna eru John Forrest, sem fór yflr 
mikið af eyðimörkum Yestur-Astralíu árið 1869. 
Hinn er Ernest Giles^ erhjelt frá Ghambers Pil- 
lar 13. ágúst 1872 vestur eptir, og fann á þeirrí 
leið Liebig-Mountains, skógivaxinn fjallgarð, er 
liggur í austur og vestur, og er Mount-Musgrave 

Digitized by VjOOQ lC 



282 Yfirlit yfir sögu Ástralíu. 

hœsti tindur þeirra. |>ar eptir fann hann stórt 
stöðuvatn, Lake Amadeus, í miðju landi, er þá var 
þurt. Varð hann þá að snúa aptur af vistaskorti. 
Beyndi síðan aptur 1864, en það fór á sömu leið, 
og eÍDs fór fyrir John Ross skömmu síðar. En ár- 
ið 1875 komst Giles vestur yfir landið áendanum, 
hafði lagt af stað í maimánuði, og komst vestur 
að Porth á vesturströndinni 18. nóv. fl. á.; en 
Hume, er fór að leita Leichhardts, týndist á leið- 
inni. 

Flestir þessara ferðamanna hafa prðið að þola 
voðalegar maunraunir inni í meginlandinu: sífelld- 
an vatnsskort, óþolandi hita, allt að 55° C, svo 
þeir hafa orðið að grafa sjer holur niður í jörðina, 
til þess að geta haldizt við; enn fremur lítt færra 
kjarrskóga, sölt vötn, sandrok o. fi. Sturt migati 
loks sjónina af sólarbirtunni, og margir hafa látið 
þar h'fíð; en þeir hafa líka greitt þjóðmenningunni 
nýjar leiðir, með því að opna henni þetta víðáttu- 
mikla méginland. 

LandndmiÖ og nýhyggjendurnir, 
Hinn 26. jan. 1788 lenti Arthur PhiUip sveitar- 
foringi í Sydney með fyrsta sakamannafarminn og 
helgaði Englandi þetta mikla meginland. Litlu 
síðar kom þangað frœgur frakkneskur sœfari, La 
Pérouse að nafni, sendur umhverfis jbrðina á tveim 
skipum af Frakkastjórn, en fórst eíðar á ferðinni« 
Hefði hann komið til Sydney á undan Englend- 
ingum, er ekki ólíklegt, að bygging landsins hefði 
fengið á sig annað snið. Drottnunarandi hinnar 
brezku þjóðar f jekk nú nýtt tœkifœri til að láta til 

Digitized by VjOOQ lC 



Yfirlit yíir 8Ögu Astrftlíu. 283 

sín taka, og hinni engil-saxnesku þjóð opnaðist ný 
iieimsálfa til að dreifa sjer yfir. 

Landnemendur voru í upphafi 775 glæpamenn 
og 212 frjálsir innflytjendur, og af þeim nálega J 
kvennmenn, og auk þess dáh'til hermannasveit. 
Eundrað árum seinna eru íbúarnir á meginlandinu 
■og eynni Tasmaníu orðnir nærri 5 miljónir. Ak- 
uryrkja var það hið eina, sem landnámsmennirnir 
:gátu stundað, en þar eð flestir þeirra kunnu litið 
til þess konar verka, hefðu þeir orðið að þola sult 
og seyru fyrst í stað, ef þeir hefðu ekki slátrað 
nokkru af kvikfjenaði þeira, er þeir fluttu meðsjer 
J)angað. Síðan eru Uðin hundrað ár, og nú eru 
þar í landi 80 miljónir sauðf jár og 8 miljónir naut- 
grípa, og ull, kjöt, tólg, hveiti og málmar eru ár- 
lega seldir til Englands fyrir 40 milj. pund 
sterling — hjer um bil 700 miljónir krónur. |>að 
eru stórkostlegar framfarir á einni öld. 

Saga nýbyggjendanna segir í fyrstu helzt frá 
innflutningi glæpamannanna. I fyrstu nýlenduna 
voru fluttir 60,000 afbrotamenn fram að 1839; en 
irjálsir menn, sem þangað höfðu flutzt, mótmæltu 
þá innflutningi sakamanna svo einarðlega, að því 
var þá hætt. Sakamannanýlendan, sem* næst var 
stofnuð, var eyjan Tasmanía, sem þá var kölluð 
Van-Diemensland, — stofnuð 1803, — glæpamanna- 
flutningi hætti þangað 1853 og höfðu þá alls 
68,000 sakamenn verið fluttir þangað. Hversu 
fyrst hefír veríð ástatt i þessum sakamannanýlend- 
tun, sem siðlausir hermenn áttu að gæta, má ráða 
af því, að 1835 var í New-South-Vales 22,000 
föngum hegnt fyrír óhlýðni (þar af 3000 hýddir) 

Digitized by VjOOQ lC 



284 Yfirlit yfir sögu Ástralíu. 

af 28,000 föngum, og enn fremur var fullnægt eitt 
hundrað líflátsdómum. Af 37,000 manns, sem 
voru í Tasmaníu 1834, var hegnt nálega 15,000, 
þar á meðal sjöunda hlut hinna frjáisu íbúa fyrir 
drykkjuskap. 

Nýlendan- Vestur-Astralía, sem stofnuðvar 1838, 
tók lengst á móti sakamönnum; 1849 bað nýlendu- 
stjórnin um, að sakamenn væru fluttir þangað til 
þess að flýta fyrir bygging landsins; en í hinum ný- 
lendunum stóðu menn móti innflutning til sín með 
hnúum og hnefum, og höfðu svo mikinn ýmugust 
á sakamannainnflutning til Vestur-Astrah'u, að því 
var hœtt 1868, og höfðu þá verið fluttir þangað 
10,000 glœpamenn. 

Vjer sjáum, að það er ekki lítill mannfjöldi, allir 
þessir sakamenn, sem fluttir voru til Astrahu. Og 
nú tóku frjálsir menn einnig að flytja sig þangað. 
Tvö nýlenduríkin, sem nú eru, voru ekki í fyrstu 
stofnuð til innflutnings glæpamanna. Eeyndar var 
reynt að flytja þá til Melbourne (1803), sem nú 
er höfuðborgin í Victoiíu, en við það var hætt 
aptur, og nýlendan Port Phillip, sem Victoría var 
kölluð í þá daga, var stofnuð af frjálsum mönnum 
frá Tasmaníu. Suður-Astralía var beinlínis stofnuð 
af ensku fjelagi, sem fjekk þar ókeypis land með 
því skilyrði, að styðja að innflutningunum. 1841 
voru komnir þangað 23,000, sem flestir voru frjáls- 
ir menn. 

Elzta nýlendan, New-South-Wales, var stofnuð 
1788, svo sem áður er frá sagt. f>aðan var stofn- 
uð nýlendan á Tasmaníu 1808. Fylkið Port Phil- 
lip eða «Au8tralia felix»^ sem fylgdi New-South- 

Digitized by VjOOQ lC 



fc^/« • Yíirlit yfir sögu Astralíu. 285 

Wales, var gerð að fljálfstæðri nýlendu 1851, og 
1853 var Queensland myndað úr norðurhlutanum 
á New-South-Wales. Nýlendurnar West-Austrah'a 

. og South-Australía voru gerðar að sjerstökum fylkj- 

f um 1829 og 1836. 

B[Síðan 1865 hefir South-Austraha, sem uppruna- 
lega náði eins og breitt belti þvert norður yfir 
landið, verið skipt þannig, að úr henni hafa mynd- 

L azi tvö önnur fylki: Alexandraland, sem nær yfir 
allt miðbik álfunnar, og er að mestu óbyggð ein; 
og Northern Territory, sem er skaginn frá Carpen- 
taríaflóa að Victoríufljóti, er áður var kallað Arn- 

^ heimsland; en það er að eins norð-austurhlutinn af 
skaga þessum, er í raun rjettri á að heita því nafni. 
Vöxtur og viðgangur nýlendnanna fór, sem vit- 
anlegt er, eptir því, hversu atvinnuvegirnir blómg- 
uðust. Eins og áður er sagt, var þar fyrst að 
eins stunduð jarðyrkja, og gekk lengi seigt með hana. 
En í byrjun þessarar aldar hjelt Macarthar því 
fast fram og röksamlega, að Astrah'a væri bezta 
sauðland, og úr því að komizt varð yfir BláfjöU, 
og Macquarire var búinn að leggja þar veg, tóku 
framfarirnar stórum að aukast, svo að upp írá því 
má segja, að landið hafi byggzt á þessa ieið: 

Fyrst brýzt landkannarínn inn í óþekkta af- 
kyma landsins; «the squatten, fjármaðurinn, kemur 
þegar á hæla honum, og svo lötrar cthe Belecton, 
akuryrkjumaðurínn, er tekur fastan bústað, íhum- 
áttina á eptir. Hjer er rás mannkynssögunnar 
dregin saman i eina línu : veiðimaðurínn, hirðing- 
inn og akuryrkjumaðurínn aliir i röð á tœpum 
mannsaldrí.* 

Digitized by VjOOQ lC 



*JhG Yfirlit yfir sÖjru Ástralíu. 

Lengi hafa stjórnmálagarpar í Astralíu átt úr 
þeim vanda að leysa, að samrýma hagsmuni fjár- 
bænda og akuryrkjumanna; en ekki he6r það tek- 
izt enn, þótt ýmisa ráða hafi verið í leitað. 

f>egar framfarir í fjárrækt og akuryrkju stóðu 
sem hæst, kom ný auðsuppspretta til sögunnar, og 
fleygði landinu geysi-mikið áfram, þótt það gerði 
heldur að hnekkja hinum atvinnnvegunum báð- 
um. 

Arið 1851 var að mörgu leytí tímamót í sögu 
Astralíu. f)á rann upp gullöld þessa nýja megin- 
lands í orðsins rjettu merkingu: þá fundust hinar 
feiknar-miklu guUnámur í Ballarat og Bendi- 

Frá því ]öngu áður höfðu menn haldið, að gull 
hlyti að finnast í Astralíu, og meðal afbrotamann- 
anna, er þar voru í útlegð, gengu margar sögur 
um gull, sem þeir hefði fundið í Bláfjöllum, en 
stjórnin skeytti hvorki nje trúði sh'kum kyujasögum, 
og var það mál því aldrei rannsakað til hiitar. 

En 1851 komst skriðið á. f>á keypti stjórDÍn 
við háu verði af gullnema einum frá Kalífornia 
stórmiklar guUnámur, er hann hafði vísað á í Blá- 
f jöllum í New-South-Wales. Jafnskjótt og stjómin 
hafði þannig helgað eptirleit eptir gulli i landinu, 
hófst voðalegur gauragangur i nýlendunni. Kynja- 
sögur um botnlausar gull-lindír komu nú aptur á 
gang, og voru nú haldnar heilagur sannleiki og 
óyggjandi i alla staði. Streymdu oú menn að ár 



1) Um þetta eíni er rítad medal anaars i S. bindi 
þessa rits. 

Digitized by VjOOQ lC 



Yfirlit yfir sögu Ástralíu. Sf87 

öUum áttum hópum saman til þessarar nýfundnu 
auðsuppsprettu, og hjeldu margir, að svo mikið 
vœri af gullinu, að þeir þyrftu ekki annað en tína 
það upp úr saodinuni, og fylla með því vasana. 
En svo glœsilegar vonir sem menn höfðu gert sjer, 
þá þóttust þeir blekktir barla margir, er þeir 
komu til þessa fyrirheitna gulllands, og komust 
þar að raun um, að þeir þurftu að vinna af kappi 
og með atorku, mánuðum eða jafnvel ánim saman, 
til þess, að öðlast auðœfi þau, er þeir sóttust ept- 
ir. Margir eljulausir lausingjar, er þangað voru 
komnir, og œtluðu að ausa upp á svipstundu þeirrí 
velmegnun, sem þeir höfðu hvorki dugnað nje 
Btaðfestu til að ávinna sjer við vanaleg störf, sneru 
nú aptur til Sydney, hnípnir í huga, er þeir höfðu 
slórt einn eða tvo mánnði iðjulausir í gullnámun- 
um. Sögðust þeir hafa verið gabbaðir, og voru 
Bvo reiðir guilnemanum frá Kaliforníu, sem fyrst- 
ur hafði fundið námurnar, að þeir höfðu nærri 
drepið hann. 

Smám saman safnaðist þó fjöldi gullnema sam- 
an i Bláfjöllum hingað og þangað úr nýlendunum^ 
En þar eð vinnan borgaði sig svo fjarska-vel^ 
streymdu þangað svo margir, að hin litla nýlenda 
Victoria var nœrrí orðin auð af fólki. Til þess að 
Bpoma við því, að oýlendan skyldi alveg verða 
mannlaas, hjetu helztu íbúarnir i Melbourne þeim 
manni miklu fje, sem heppnaðist að fínna gull*^ 
námu i Yictoríu. Enda leið þá ekki á löngu áður 
gnllið fannst við Yorra-fijótið, að eins íáar milur frá 
BJálfQm bœnum Melboume, og skömmu síöar fund<t 



dbyGoogle 



288 Yfirlit yfir sögu Ástralíu. 

ust einnig hinar heimsfrægu gullnámur í Ballarat 
og Bendigo. 

í Ballarat fannst gullið á vanalegan hátt i iijóts- 
botni, en það var brátt unnið upp; undir fljóts- 
sandinum fannst þykkt leirlag, og var þá farið 
þaðan til þess að leita að nýjum námum. Til 
allrar hamingju datt þá eiuum gullnemanna, sem 
eptir varð, í hug, að grafa í gegnum leirlagið, og 
þá fann hann allt í einu feikna-mikið guU í hinum 
forna farvegi. Old eptir öld hafði guUið, sem vatn- 
ið bar með sjér ofan úr fjöllunum, safnazt þar í 
klettaholurnar. I holum þessum, sem kallast poc- 
kets (vasar), er stundum sem svarar mörgum þús- 
undum punda sterhng. Áður mánuður væri hðinn 
var Ballarat auðugasta gullnáma i heimi. 

Nú ætluðu allir af göílunum að ganga af guU- 
græðginni. Melbourne lagðist nærri í eyði; menn 
«,f öllum stjettum og úr öUum heimsálfum yfirgáfu 
störf sín og heimiU til að leita gæfu sinnar. I 
Melbourne tók jafnvel svo út yfir, að herforingj- 
arnir struku úr herþjónustunni, embættismennirnir 
úr skrifstofum sínum og sjómennirnir af skipun- 
um. 

En þrátt fyrir það, þó nýlendubúarnir streymdu 
hver af öðrum í guUnámurnar, og landið gæti ucn 
tíma ekki þróast á vanalegan hátt, bættist Astra- 
hu það brátt upp á annan hátt og meira til, með 
því, hve feikna-margir fluttu þangað frá öðrnm 
löndum. Árið eptir að guUið fannst, komu yfir 
100,000 innflytjendur til Victoríu, og íbúatalan tvö- 
faldaðist í einum svip^ og fímmfaldaðist síðan á 
£mm árum. 1830 voru þar ekki fuU 4000 íbúa, 

Digitized by VjOOQ lC 



Yfirlit yfir sögu Ástralíu 289 

en 1860 Dál. 1,300,000. |>ar hafði líka fundizt 
svo mikið guU, að þetta er skiljanlegt, því að í 
Viktoríu einni var numið gull sem svaraði 18,000 
miljónum króna á 10 árum. 

Auðvitað urðu peningar í lágu verði, þegar svona 
stóð á. Fyrstu gullnámsárin var farið með guU- 
peningana eins og það væru koparpeningar. fann- 
ig fjekk hárskeri 1 pd. (nál. 18 krónur) fyrir að 
kiippa hár eins guUnema. Og að vera að láta 
skila sjer aptur afgang af guUpening, ef maður 
keypti eitthvað, það þótti fyrirhtlegur smásálar- 
skapur i þá daga. 

Margar sögur ganga af stórmennsku og ofneyzlu 
gullnemanna á þeim tímum. Einu sinni ætlaði 
einn þeirra að taka sjer hvíldardag og skemmta 
sjer, gekk inn á veitingahús, og bað um morgun- 
verð fyrir 10 pd. (180 krónur). Veitingakonan 
sagðist ekki hafa til dýrri krásir en svo, að mál- 
tíðin næmi 5 kr., og bar fram allt hið bezta, er 
hún hafði föng á. En guUneminn Ijet sjer fátt 
um fínnast, tekur upp úr vasa sínum stóran bögg- 
ul af seðlum, velur úr 10 punda seðil, leggurhann 
milli tveggja brauðsneiða, borðar þetta og rennir 
niður með kampavíni. «|>á hefi jeg það svonai, 
segir hann; cþetta kalla jeg lO-punda-morgunverðt. 
Síðan borgar hann matinn og fer. 

Annað sinn voru tveir írar, er grœtt höfðu of 
fjár, að halda heim tii fósturjarðar sinnar. Eina 
sinni er póstvagninn, er þeir voru i, stóð við með- 
an skipt var um hesta, gengu þeir inn i veítinga- 
hús. |>egar gullnemarnir heyra, að veitingamaður- 

Iðunn. VII. 19 

Digitized by VjOOQ lC 



«90 Yfirlit yfir sögu Ástralíu. 

inn er líka írskur, vilja þeir endilega drekka «iiiinDi 
^amla Írland8», — náttúrlega í kampavíni, og biðja 
nm ðO flöskur. En óðara en þeir eru búnir að borga 
fyrir þœr, það sem upp var sett, ÖO pund sterling, 
og taka upp tvær flöskurnar, kallar vagnmaðurínn: 
•Allir upp í vagninn!» GuUnemarnir kveðja í snatri, 
skreiðast upp í vagninn, og láta veitingamanninn 
eiga hinar 48 flöskurnar, sem eptir voru. 

Gróði manna í guUnámunum varð þó ekki mjög 
mikiU, þegar öUu var á botnínn hvolft, og margir 
urðu enda að lifa við sult og seyru^. Á endanum 
komst regla á gullgröptinn, eins og við annað málm- 
nám, svo sem eir, kol og tin, er byrjað hafði ver- 
ið á löngu áður, og út litur fyrír, að landið muni 
draga drjúgt, er stundir líða. Nýjar gullnámur 
bafa fundizt í norðanverðu landinu, og innflytjend- 
ur eru teknir að flytja sig þangað, en yúr höfuð 
eru þó kvikfjárrækt og akuryrkja aðal-atvinnuveg- 
irnir. 

Kínverjar, sem safnast jafnan þar að, sem nokk- 
ur arðsvon er, og hafa dreifzt yfír allar Indlands- 
eyjar, hafa einnig flutt sig til Ástralíu, einkum i 
norðurhluta Qweenslands. En þar eð þeir spilla 
mjög fyrír atvinnu hvítra manna, hefír veríð reynt 
að reisa öflugar skorður við innöutningi þeirra, t. 
d. með aðflutningstolli, eins og í Ameríku, en þeir 
hafá smeygt sjer inn samt sem áður, og samoingi 
þeim, er átti að gera við Einlandsstjórn, ogmQndi 
hala gert Eínverjnm hjer um bil ókleyft að ná 
þ«r bótfestu framar, neitacK Kíolandsstjðra i fyna 



1) Sj& gullnemalif i Ástralm,! m. bindi þeMa rils. 

Digitized by VjOOQ lC 



Yfirlit yfir sögu Ástralíu. 291 

samþykkis. Er því enn ósjeð, hvort hægt muni 
vera, að stemma stigu fyrir þeim, eða þeir muni 
skaðlegur tl^rándur í Götu» Evrópumanna. 

far eð frumbyggjar Suðurhafseyjanna, sem kallaet 
Kanakar í Astrahu, sýnast betur lagaðir til að 
vinna í jafn-heitu landi og Ástralía er, en Evrópu- 
menn, þá bendir framför landsins á, eins og í A- 
meríku, að hinir engilsaxnesku þjóðflokkur verðf 
jarðeigendurnir, sem láti Kanakana yrkja jörð- 
ina. 

Eðliog ásigkomulaglandsins hefír sett sjerstakt snið 
á aðalbjargræðisvegi þess og notkun þeirra. Kvik- 
íjárræktin þarf mjög víðáttu-mikið landflæmi, og 
þar sem akuryrkja er stunduð, eru stór svæði tek- 
in til yrkingar. Landið verður því strjálbyggt, og 
sveitaþorp eða stórbæir geta ekki komið þar upp. 
Elztu landnámsbæirnir, sem hafa verið reistir á 
hagkvæmum stöðum, verða því harla mikilvœgir. 
|>eir hafa alla verzlun landsins; þar eru höfuðstöðv- 
ar allrar andlegrar menntunar, og allra almennra 
Bkemmtana, og þangað safnast allir þeir innflytj- 
endur, sem ekki eru hneigðir fyrir landbúnað, og 
ekki fá sjer land, heldur setjast að hvar sem hægt 
er að hafa ofan af fyrir sjer. Af þessu sjest, 
hvernig á þvi stendur, að i Ástrallandi, sem ekki 
heflr nema 3 miljónir ibúa, sem em dreifðir yfír 
afarmikið landflæmi, skuli vera 2 bæir, Sydoey og 
MelbourDe, með nál. 400,000 íbúa hvor, og að 
þhöjnngur allra lanðftbúa á heima i fimin Btærstu 
borgunum, og er það alveg einsdaanú. 

Niðurskipting latidnns í Dýlendor ttendor iaána 

£•• 

Digitized by VjOOQ lC 



292 Yfirlit yfir sögu Ástralíu. 

sambandi við það, hve íbúunum var ójafnt skipt í 
landinu. |>ar eð aðalbæirnir Melbourne og Sydney 
uxu upp óháðir hvor öðrum, hlaut þar af að leiða, 
að JNew-South-Wales klofnaði i tvær nýlendur. 
Tasmanía fjekk sjerstaka stjórn í Hobartown 1825 
og þegar borgin Brisbane tók að blómgast, var 
Qweensland gert að sjerstakri nýlendu, enda höfðu 
íbúar þar tvöfaldazt á árunum 1853 — 1859. Fram- 
sóknin heldur stöðugt áfram, og nú er verið að 
koma upp nýrri nýlendu úr Norður-Qweens- 
landi. 

En jafnframt þessu er nú tekið að brydda á til- 
raunum, að koma öllum þessum nýlendum í eitt 
sambandsríki, og mun þess ekki langt að bíða, að 
það takist; er þegar komið sameiginlegt fjelags- 
skipulag á hervarnir landsins. 

Svo mjög sem nýlendunum í Ástrahu hefir vax- 
ið fískur um hrygg, og þótt þær sjeu harla lítið 
upp á aðra komnar, þá fer því mjög fjarri, að 
losnað hafi fyrir það um tengslin miili þeirra og 
heimalandsins, Englands. Astralíubúar halda ein- 
mitt fastara í þetta heldur en Engiendingar sjálfír. 
Eagur og órækur vottur þesser það meðai annars, 
að þegar Englendingar áttu i ófriðnum suður í Sú- 
dan síðast (við Súakim), þá gerðu Ástralíubúar ó- 
tilkvaddir út allmikinn leiðangur til liðs við þá. 
|>að hefir verið haft á prjónunum um hríð, að 
koma Englandí og ölium nýlendum þess i eitt alls- 
herjarsambandaveldi, en lagið á því er ófundið 
enn. 

Meðan meginþorri nýlendumanna var útlagir 
stórbrotamenn, var nýlendunum stjórnað á her- 

Digitized by VjOOQ lC 



Yfirlit yfir sögu Astralíu. 293 

mannavísu af landsstjóra Breta. En smámsaman 
fór sjálfsforræðisviðleitni að ryðja sjer til rúms, 
fyrst í «móðurnýlendunni», Nýja-Suður-Wales, og 
varð að lokum úr því fuUkomin þingræðisstjórn. 
Fyrst kaus landstjórinn sjálfur ráðgjafarþÍDg sjer 
við hlið; síðan komust þjóðkjörnir menn inn í það 
(1824). En ekki var það samt fyrri en hið mikla 
tímamótaár, 1851, er nýlendurnar fengu fuUkomið 
stjórnfrelsi, með tvískiptu þingi. Efri deildina 
kýs ýmist stjórnin, eða hún er þjóðkjörin, af hin- 
um efnameiri landsbúum. Kosningarrjettur í neðri 
málstofuna var einnig upphaflega bundinn við til- 
tekna fjáreign, en nú er það ekki nema að nafn- 
inu til. |>ingræði er löngu komið á i öUum ný- 
lendunum. 

Rjettarfar og sveitarstjóm er sniðið eptir enskum 
reglum. Börn eru skyld að ganga i skóla; kennslan 
er ókeypis, og engin ákveðin trúarbrögð kennd þar. 
Nýlendur þessar, sem byggðust af afbrotamönnum 
að upphafí, leggja nú hið mesta kapp á, arð^ efla 
menntun alþýðu. Háskólarnir eru eias og i Ame- 
riku mikið komnir upp á st^rrk einstakra manna. 

í trausti til skjótra framlara landsins, og vegna 
hinna miklu auðsuppsprettna þess, hafa nýlend- 
urnar látið leiðast til, að hleypa sjer i afarmiklar 
ríkisskuldir, hjer um bil 2000 miljónir króna ánál. 
3 miljónir ibúa. f súpu þeirri felast þó allar 
Rveitaskuldir landsins, og hafa lán þessi yfír höfuð 
verið tekin til að koma á fót stórfyrirtœkjum, ein- 
kum til að leggja járnbrautir, sem eru mjög svo 
mikilsveröar i jafn-viðáttumiklu landi. Auk þesa 



dbyGoogle 



294 Yfírlit yfir Bogu Ástralíu. 

era enn óseldar meira en 1000 miljónir dagslátta 
^ ^^byggðu landi; og er það mikil eign. 

Ef yjer athagum sögu þessa nýja þjóðfjelags, þá 
sjánm yjer, að það er á hinni mestu æskufram- 
fararás, en samþýðist þó fyllilega þjóðmenningar- 
stranm Norðurálfnnnar. Og öllum þessum fram- 
törum hafa þeir náð á ekki lengri tíma en tveim- 
ur mannsöldrum. Að öðrum tveim mannsöldrum 
liðnnm verða stakkaskiptin orðin ef til viU marg- 
falt meiri. |>á verður eigi einungis jarðargróði 
Norðurálfunnar (gras- og komtegundir o. s. frv.) 
og dýrategundir þaðan (sauðfje, hestar, kýr« kan- 
inur o. 8. frv.) orðnar algengar um land alit, um 
þetta feiknamikla landflæmi, sem hefir verið ein- 
angrað frá öllum samgöngum frá því löngu áður 
eo nokkrar sögur hófust, heldur munu frumbyggj- 
ar landains þá aldauða. í staö þess að standa í 
stað á lœgsta stigi steinaldarþjóða svo þúsundum 
ira skiptir, sjáum vjer þar fyrir oss látlaaea 
framfararáa, jafnbliða þjóðunum i Evrópu og Ama- 
ríku. 

Snöggari umskipti þekkjast ekki i menningar* 
sögu mannkyosins en þessi öld í sögu Ástra- 
Uu. 

jþegar bátiðin var haldin i fyrra i minningu þess, 
að hundrað ár voru liðin síðan Astraiía var numin, 
yar því spáð, að þar mundi að hundrað árum liða- 
nm verða sambandsriki með 50 miljónum mannai 
er mæltu á enska tungu, og vœru upprunnir al 
«ama kynstofni og Baodamenn i Yesturheimi, 
•vipaðir þeim, en þó auðþekktir frá þeim. 

i^að er orðtak nýlendumanna: «Advance Aust- 

Digitized by VjOOQ lC 



Yfirlit yfir sögu Ástralíu. 296 

ralíu», og hafa þær sýnt það, að þær kunna að 
þeirri herhvöt og munu gjöra það eptirleiðis. 

(Úr Carl Lumholtz: „Blandt Mennœakeœdere^^ og Loui^ 
ThomaB: „Upptáckternas Bok). 

H. S. + 



Norðurheimsskautið. 

Eptir 



lafnvel þó jörð \tor sje ekki stór, þegar hún er • 
borin saman við ýmsa aðra hnetti í himÍDgeimn- 
um, og þrátt fyrir það, þó hún hafi veríö mönn- 
um by^ð um margar þúsundir ára» samkvæmt 
rannsóknum jarðfræðinganna, þá vantar þó enn þá 
alhnikið á, að hún sje gjör-kunn. Allstór svœði 
hennar hefír ainskis manns auga enn þá litiö, og 
faefír þd landfrœðisleg þekking afarmikið aukizt á 
flfðustu öldum. Um miðja 18. öld máttí heita, að 
Ástralia og allar eyjar i Eyrrahafí væri ókunnar, 
og eins var upplendið i Afríku. En þá hefst nýtt 
landakönnunartímabil, sem staðið hefír síðan fram 
Á^ þenna dag. Hefir mjög mikið verið gUmt viö, 
aö komast til heimsskautanna, einkum norður- 
ekautsins. Hefír margs veriðgetið til, hvemigþar 

Digitized by VjOOQIC 



296 Hjálmar Sigurdarson : 

mundi ástatt vera. Hafa samir jafnvel haldið, að 
kringum það væri íslaust haf, og þegar búið væri 
að komast þangað, væri greiður vegur að sjálfu 
heimsskautinu. En þar sem kunnugt er, að eptir 
því sem hiti sólarinnar vérkar minna, eptir því 
aukast jöklar og ís, þá er ekkert líkara en að bæði 
heimsskautin sje ísi þakin eða jöklum árið um kring. 
Beyndar er ísinn við suðurskautið miklu meiri, þvi 
hann byrjar á 60. mælistigi suðurbreiddar, en sam- 
fastur is byrjar í norðurhöfum ekki fyr en nálægt 
70. mælistigi, og er enda auður sjór í sumum ár- 
um miklu lengra norður. Kemur þessi mismunur 
meðfram af því, að miklu meiri höf eru á suður- 
hveli jarðar, og rakinn af uppgufun sjávarins er 
þar því miklu meiri, en allur sá raki verður að 
snjó, af kuldanum. Heitir hafstraumar, sem koma 
sunnan úr höfum, draga aptur á móti talsvert úr 
kuldanum i norðurhöfum. ' 

ísinn og jöklarnir í heimsskautabeltunum hafa 
þannig gjört allar ferðirþangað mjög örðugar oghættu- 
legar, og margir hraustir drengir og djarfír hafa 
látið lifið fyrir að reyna brjótast gegnum þau marg- 
íöldu isvirki. Má geta nærri, hvílík hætta hefir 
verið að komast á misjöfnum seglskipum innan am 
&borgir þær, sem sumar eru margfalt hærri en 
siglutopparnir, og berast á hraðaferð, melr fyrir 
straumi en vindi, þar eð ineiri hluti þeirra er neð- 
ansjávar, kastast hver á aðra með braki og brest- 
um og mola þá allt í sundur, sem fyrir verður eða 
hrynja niður, þegar minnst varir eða frjósa sam- 
an, 8V0 ófœrt hefir verið að brjótast lengra á- 
íram. 

Digitized by VjÖOQIC 



Nordurheimsskautid. 297 

|>egar gufuskipin komu til sögunnar, varð að 
sönnu miklu hægra að komast áfram, því þau eiga 
miklu betra með að snúa sjer undan í allar áttir; 
en þrátt fyrir það hafa þau ekki getað brotizt alla 
leið enn. 

|>ar sem skipin hafa orðið að hætta, hefir ver- 
ið reynt að komast áfram á sleðum, sem dregnir 
hafa verið af hreinum eða grænlenzkum hundum; 
en þá koma nýir örðugleikar : á sleðunum er ekki 
hægt að hafa nema h'tinn þunga, og ísinn er opt 
svo ósljettur, að hann er htt fær ; sumstaðar er 
stórjökum hrúgað saman í háa hryggi, sem eru 
eins og eldhraun yfir að líta; sumstaðar er snjó- 
kyngið svo mikið, að ekkert er hægt að komast 
áfram, eða þá tjarnir ofan á ísnum, þegar þiðviðn 
eru ; sumstaðar eru sprungur í ísnum og vakir, 
sem ómögulagt er að komast yfir, eða þá að ís- 
helluna rekur í gagnstæða átt við það, sem haldíð 
er, eins og varð fyrir Parry, 1827, er ætlaði að 
komast alla leið á sleðum til norðurskautsins frá 
Spitzbergen. Varð hann að snúa aptur á 82f 
mœlÍBtigi. Hall frá Bandaríkjunum komst líka 
norður fyrir 82 stig árið 1871. Nares og Markham 
frá Englandi á 83° 20' 1876. En þeir, sem lengsft 
hafa komizt norður, voru þeir lautenant Loekwood, 
förunautur Greelys frá Bandaríkjunum. Komust 
þeir 18.mai 1882 á 88''24' á vesturströnd Grænlands, 
en þaöan vantaði þó 99 milur tii að komast alla 
leið til norðurheimsskautsins; en nær suðurheims- 
skautinu hefír engitan komizt en Englending- 
urinn James Boss 1842, á 78^. mælistig, en það- 
an voru þó 175 míiur til suðurskautsins. 

Digitized by VjOOQ lC 



298 Hjálmar Sigurdarson. 

En þrátt fyrir það^ þótt engum hafí enn þá 
tekizt að komast að hinum ímynduðu möndulend- 
um jaröarinnar, getum vjer þó að sumu le^rti 
hugsað oss, hvemig þar muni vera umhorfs, eink- 
um að því er snertir gang himintungla! Beyndar 
vitum vjer eigi, hvort þar muni vera láð eða lög- 
ur, fjöU eða sljettlendi; en það þykjumst vjer þó 
vera vissir um, að depiar þessir muni snævi þaktir 
eða ísi eða jökli, að líkindum árið um kring; og sje 
þeir á takmörkum iands og lagar, að torvelt muni 
þá jafnvel vera, að segja með vissu, hvort það sje 
á sjó eða landi. 

ímyndum oss nú, að vjer vœrum staddir á 
depli norðurskautðins um vetrarsólhvörf 21. dag 
desemhermán. og himininn væri heiður. 

Hvað mundi þá bera fyrir augu vor? 

Allt í khng mundi vera ís og snjór, svo langt, 
sem augað eygði, þó bjartur dagur væri. Kuldinn 
væri ef til vill um 50 stig á Celsíusar mœli og 
kannske meiri. Vjer sæjum enga glætu af degi 
allan sólarhringinn, en stjömurnar mundu tindra 
Bí og œ, en þœr kœm.u hvorki upp nje geDgjtt undir, 
beldur gengju í rjettum hringjum umhverfis á 
bimninum. Norðurstjarnan eða PóUtjarnan væri 
beint yfír höfðuin vorum, og mundi hún sýnast 
standa kyr i sama stað og öU himinhvelfingin snú- 
ast um hana; en með mœlingum mundi þó sjáati 
að hún fœri einnig í ofurlitium hring umhverfig 
hvirfil himinsÍÐs, þar eð hún er ekki alveg beiot 
yfir norðurskautinu , heldur h'tið eitt sunnar. 
Efsta Fjósakonan mundi ár eptir ár bera við sjón* 
deildarhringinn ; en báðar hinar Fjósakonurnar eru 

Digitized by VjOOQ lC 



Nordurheimsskautid. 299 

Bvo Bunnarlega á lopti, að þær sjást þar aldrei, og 
eins er með Siríus, er suinir kalla Litabregðu eða 
Lokabrennu, skærustu stjörnu, er sjest hjer á landi, 
og allar aðrar stjörnur á suðurhelmingi himins. 
Engar fastastjörnur, sem þar eru sýnilegar, koma 
þar upp eða ganga undir, en aptur á móti sólin, 
tunglið, plánetur og halastjörnur ; en einkennílegt 
6r, að þau geta komið upp i öllum áttum, hækka 
þar á lopti í skrúfuhring og lækka svo aptur, þar 
til þau hverfa sjón eptir víst tímabil, t.d. frá háifum 
eða heilum mánuði upp að missiri. 

Úr því 10. janúar h'ður, fer að votta fyrir Ijóma 
ai degi, og svo er smátt og smátt að birta, þar til 
orðið er Ijóst í febrúarmánaðarlok, og 21. marz 
kemur sólin upp ; vatnar hún fyrst í hring með 
hafinu nokkra sólarhringa og smáhækkar svo á lopti. 
Beyndar getur viljað til, að sólin sjáist fyr en hinn 
ákveðna dag, en það er þá að eins geislabrot sól- 
arinnar, en ekki hún sjálf . Hinn 21. dag júnímán* 
aðar er sólin komin svo hátt á lopt, sem hÚD get- 
ur komizi;, 23^°, eða jafnhátt og nyrzt hér á landi 
jafndægradagana. 

Alstaðar á jörðunní nema i sjálfum heimsskaot- 
uÐura eru tveir deplar á himni, þar 9em öll hiin- 
intunglin eru baðst og lægst á lopti. |>ar sem þau 
eru hæst, köllum vjer hádegis8tað» en þar sem þau 
eru lægst, gœtum vjer nefnt miðnœturmark, því sólin 
er þar beint niður undan um miðnæturskeið. i 
heimsskautunum er aptur á móti ekki hœgt að á- 
kveöa þessa depla, þvi sólin hækkar og lækkar 
hrÍDginn i kring i öUum áttum. 



dbyGoogle 



300 Hjálmar Sigurdarson. 

En hvemig er nú áttunum háttað í norður- 
heimsskautinu ? 

|>ótt undarlegt kunni að virðast í fyrstu, eru 
áttir þar alls ekki til, í sama skilningi og annars- 
staðar á jörðunni. Til þess að komast þangað, 
hefðum vjer hlotið að koma úr suðurátt, hvort sem 
vjer hefðum komið gegn um Smithssund milli Græn- 
lands og Ameríku, gegn um Beringssund milli 
Asíu og Ameríku, eða fram hjá Spitzbergen ; og 
hvert sem vjer hjeldum þaðan á brott, hlytum vjer 
að fara í suðurátt. Eeyndar mundum vjer kalla 
þar suður í þeirri átt, sem vjer hefðum komið úr, 
en norður í gagnstæðri átt ; en vjer mundum jafnt 
halda i suður, þó vjer færum í þá átt til baká, 
eða til hægri eða vinstri handar. Suður væri þar 
því í hverri þeirri stefnu, sem vjer miðuðum það- 
an á jörðu, eða þó nákvæmlega beint undir fótum 
vorum, en norður beint uppi í himinhvirfli, og austur 
og vestur til beggja handa út í loptinu. 

Úr því líður af sólstöðum, 21. júní, fer sólin 
að lækka á lopti í norðurskautinu smátt og smátt, 
eins og hvervetna á norðurhveli jarðar, þar til hún 
hverfur sýn 23. dag septembermán. Hefír hún þá 
skinið þar stöðugt í 185 daga, og veitt norður- 
skautinu sem svarar fímm tólftungum af þeim hita, 
sem hún veitir miðjaröarlínunni árið um i kiing. 
Hefst þá langt hauströkkur, þar til síðasta dags- 
brún hverfur í nóvembermánaðarlök, og þessi langa 
nótt er ekki á enda fyr en21. marz árið eptir, og 
hefír hún þá staðið í 179 daga. |>annig eru hjer 
ekki nema tvö dægur á ári, einn dagur : Bumarið, 
og ein BÓtt : veturinn; og eins er í suðurskautinu, 

Digitized by VjOOQ lC 



Nordarheimsskautid. 301 

nema að þar er dagar, þegar hjer er er nótt, og 
nótt, þegar hjer er dagur. Hjer geta menn ekki 
komizt í vafa um lengd ársins, og hjer þarf eng- 
an |>or3tein surt til að fínna upp »sumarauka», 
því höfundur tímans hefir hjer ritað »almanakið» 
Ijósar en á nokkrujn stað öðrum á festing himinsins. 
Tunglmyrkvar geta hjer ekki sjezt nema á vetrum, 
og sólmyrkvar ekki nema á sumrum. 

Margir munu ímynda sjer, að norðurljósin hafi 
hjer upptök sín, en ekki er svo að sjá, sem því sje 
þannig varið, þar eð þau eru sjaldgæf fyrir norðan 
79. stig norðurbreiddar. 

En eru þá nokkrar lifandi skepnur eða jurtir til 
við norðurheimsskautið ? 

|>ví er auðvitað ekki hægt að svara með fuUri 
vissu, en þó er mjög ólíklegt, að nokkurt hinna 
æðri dýra Ufi þar, néma hvað ekki er óraögulegt, 
að fuglar kunni að fiæmast þangað undan ofviðr- 
um. Aptur á móti gæti hugsazt, að stöku sjáv- 
ardýr af hinum lægstu tegundum kynni að hfa 
þar. 

Hvað jurtirnar snertir, þá hafa stöku smá- 
svampar fundizt innan um ísbreiðurnar í heims- 
skautalöndunum. |>annig fann James Eoss rauða 
plöntutegund (Algæ), er kölluð hefir verið Hœma' 
tococcits nivalis, innan um jökulbreiðu í heimsskauta- 
löndunum norðan við Ameríku. Jurtir þessar voru 
svo smáar, að þær sáust ekki nema í sjónauka ; 
en svo mikil mergð var af þeim, að jöklarnir voru 
allir rauðlitaðir á tveggja milna löngu og sextíu 
feta þykku svœði. Ymsar aðrar plöntutegundir 
hafa fundizt innan um ÍBÍnn og jöklana á norður- 

Digitized by VjOOQ lC 



803 Hjálmar Sigurdarson : Nordurheimsskautid. 

heimsskautalöDduÐum, og er því ekki ómögulegt, 
að sumar þeirra eða einhverjar aðrar kuDni að 
fiuDast á yzta Dorðurenda jarðarinnar. SteÍDgjörð 
dýr og plöntur má aptur vænta að finna þar frá fyrri 
jarðöldum, þegar hiti jarðarinnar var jafnari en ná 
á sjer stað. 

Ed muD þá Dokkru síddí takast að komast til 
DorðurheimsskautsÍDS, og hvað muDdi viuDast við að 
komast þangað ? 

Fyrri spurningunni verður sagan að svara á sín- 
um tíma; en eptir því sem framfarir mannkynsins 
hafa verið á síðustu árum í öllum greinum, er ekki 
auDað líklegra, eD að áður laugt um líður verði 
fuudið upp ráð til að komast yfir ísbreiður þær, sem 
Hggja i norðurhöfum, og liggur þá næst að hugsa 
Bjer, að loptförin verði þannig fullkomnuð, að þeim 
megi fleyta áfram með rafmagnsvjelum, í hverja 
átt, sem óskað er, og að sá, sem fyrst stígur þangað 
fæti sínum, stígi þar úr loptknerri niður á jörðina. 

Hvað gagn það snertir, sem hafa má af þvi, að 
komast þangað, þá er auðvitað, að miklu þarf tU 
að kosta, og ekki eru líkindi til, að af því rísi neinn 
fjárgróði ; en mikilsverb mundi þaö talið íyrir vís- 
indin, ef þar ^nrði rannsakaður hiti og kuldi, vindar 
og veðrabreytingar, segulafi og rafmagn , lögun 
Jarðar og margt fleira. 



dbyGoogle 



Greptrunarsiðir eldsdýrkenda. 

Eptir 



i 



borginni Bombay á vesturströnd Vestur-Ind- 
lands er trúarbragðaflokkur sá, sem Parsar eru 
nefndir. Eru það afkomendur Forn-Persa, sem 
tilbáðu hinn eilífa eld, sólina; hafa þau trúar- 
brögð verið kennd við Zóroaster. Er margt fagurt 
og háleitt í trúarbrögðum þessum, t. d. trúin á ei- 
líft líí og algjörðan sigur hins góða yfir hinu iUa, 
Trúarbók þeirra, Zend, errituð á forntungu þeirra, 
er Avesta nefndist, en er nú Uðin undir lok. |>eg- 
ar Múhameðsmenn lögðu undir sig Persíu nál. 640 
e. Kr. ofsóttu þeir eldsdýrkendur með báli og 
brandi, og gátu útrýmt trá þeirra að mestu, svo 
nú játa hana ekki aðrir en þessir fáu Parsar í 
Bombay. Eru þeir dugandi kaupmenn, margirauð- 
ugir mjög og hafa á sjer almenningsorð fyrir hjálp- 
semi og ráövendni, og trúa Englendingar þeim opt 
fyrir áriðandi störfum. En þó trúarbrögð þeirra 
sje í mörgu merkileg, eru þó trúarsiðir þeirrakyn- 
legir í vorum augum, einkum greptrunarsiðir þeirra. 
Danskur rithöfundur, N. Juel HanseD, segir hjer 
um bil þannig írá þeim i bók sÍDiii : fFrá Nil til 
Hima)yaíjaUa». 

•Meöan jeg dvalði í Bombay, gekk jeg eítt 
sinn út snemma morguns tí) að litast um á ey 

Digitized by VjOOQ lC 



304 N. Juel Hanseu: 

þeirri, er borgin stendur á. Sá jeg þá, að í pálma- 
lundinum, sem jeg gekk i gegnum, var fjöldi af 
gömmum, og hreiður þeirra í hverju trje, og glápta 
þeir á mig, er jeg færðist nær, en sátu þó kyrrir. 
Kom jeg þá að háu og fögru steinriði, sem lá upp 
að grindhliði einu miklu. |>ar stóð hof eitt h'tið 
rjett hjá og logaði þar Ijóa dag og nótt ; það jar- 
tegnar hinn eilífa eld. Fagur aldingarður var fyrir 
innan grindhhðið með lágum steinveggjum um- 
hverfis, og í honum voru 5 turnar af steini, með 
einum dyrum niður við jörðu, en engum gluggum, 
og engin bust eða tindur að ofan, heldur skáþekja 
af jámgrindum. 

|>ettavoru »Dokhmas», »þagnarturnarnir», hinn 
helgi greptrunarstaður Parsa. Flestir Persar til- 
biðja nú Allah og spájnanninn (Múhameð), en 
Parsar á Indlandi hafa stofnsett dálítið trúar- 
bragðaríki í Bombay, og þeir hafa varðveitt hinar 
helgu kenningar Zóróasters ; þeir tilbiðja eldinn og 
Ijósið, ímynd hins hreina og góða i hugrenningum, 
orðum og gjörðum, gagnstœtt því, sem óhreint er 
og iUt. Eldurinn hreinsar, segja Parsar, og birt- 
an, sem af honum stendur, fiæmir burtu myrkrið, 
þar sem illir andar 'hafast við. |>es8 \egna má 
ekki vanhelga eldinn ; þess vegna kasta Parsar 
aldrei óhreinindum á eldinn, fást aldrei við járn- 
smíði, hleypa aldrei af byssu, og slökkva aldrei 
nokkurt bál. 

|>egar Parsi hggur banaleguna, sjá ættingjar 
hans um, að hundur sje þar við, þvi hann á að 
reka i burtu hina ósýnilegu illu anda, er safnast 
saman i kringum hann. Nú deyr maðuhan. En 

Digitized by VjOOQ lC 



Greptrunarsiðir eldsdýrkenda. 305 

ekki má brenna likið, því það vœri að vanhelga 
eldinn ; ekki má heldur grafa það i jörðu, þvi 
henni á maðarinn að þakka sína likamlegu tilvera 
og allar þær'velgjörðir, er henni íylgja. Var því 
það ráð.tekiö, að láta likið verða villidýrum að 
bráð. Forn-Persar Ijetn hunda naga holdið af 
beinunum, enda voruþeir hirðingjar og veiðimenn, 
og var því hundurinn þeim trúr vinur og föru- 
nautur. 

í Bombay eru h'k Parsa lögð ofan á járnriml- 
ana yfir »|>agnarturnunum». Eta gammar holdið, 
en beinin falla gegnum rimlana niður i turninn. 
|»e8S vegna eru gammarnir friðhelgir. 

SóHn var komin nokkuð á lopt og mjúkur 
morgunblær bar ilm af blómunum að vitum mín- 
um ; loptið var enn ómeingað eptir svala nætur- 
innar. Fugl einn tók til að kvaka, annar tók 
undir, fleiri bættust við, og brátt varð hver runnur, 
hvert trje, fullt af fuglakvaki, er dreifðist út í all- 
ar áttir, hóf sig tíl himins og fyilti loptið með 
inndælum hljóm. En gammarnir sátu kyrrir, hálf- 
mókandi, og böðuðu sig í sólinni, er skein á oss 
úr skarði einu i Ghates-fjöllum. 

En brátt tóku þeir að hrina og láta öllumill- 
um látum, svo ekki heyrðist lengur til söngfugl- 
anna. |»eir hölluðu undir flatt og skimuðu allir í 
sömu áttina. Siðan fóru þeir að verða óþolinmóðir 
og loksins reiðír, og var auðsjeð, að þeir bjuggust 
við að fá morgunskatt. Engin lik voru á turna- 
gríndunum; en þá senda Parsar þeim þangað kjöt 

Iðunn. VII. 2% 

Digitized by VjOOQ lC 



806 N. Juel Hanseu: 

á hverjum morgni til þess, að þeir yfírgefii ekki 
tnrnana. 

|»á sá eg, hvar kom parsneskur þjónn oggekk 
ofur hægt og niðurlútur, nærri því^hátíðlegur á 
svip. í höndunum bar hann tvær körfur. Jeg 
hugsaði, að þetta mundi nú vera morgunskattar 
gammanna og stóð við af forvitni. Var sem gömm- 
unum sýndist hið sama, því þeir gláptu á hann 
græðgislega og teygðu fram álkuna. f^jónninn gekk 
að steinriðinu, og tók lokin af körfunum. Vora 
þœr fullar af blómum : helíótrópum, rósum, lótus- 
blómum og brönugrösum. Jeg faldi mig bak við 
trje eitt og horfði á hann. Stráði hann blómun- 
um um riðið, sneri sjer svo mót sólu, Ijet aptar 
augun, og hóf hendumar til himins. Síðan baðst 
hann fyrir á þessa leið : »Heilaga Ijós ! ^ú, seoi 
gefur lífið og tekur það aptur, þú Ijómandi auga 
Ormudz, líttu í náð niður á hinn látna húsbónda 
minn og skín þú fyrir honum, svo að hann rati 
leiðina til paradísart. 

^á sást til kynlegrar hersingar álengdar. ]^að 
▼ar Bvo að sjá, sem gammamir könnuðust við hana 
samt, því það var eins og augun ætluðu út úr þeioi 
af grœðgi. í broddi fylkingar gengu fjórir þjónar og 
bára á millí sín blómum stráðar bðmr ; en þar of- 
an á lá líkið af Parsa einum. j^ar á eptir gengu 
ættingjar og vinir hins látna, tveir og tveir sam- 
an, allir hljóðir, allir niðorlútir og allir í hvítum 
b&ningi. Grammamir fenga veður af líkína. ^aö 
fór að koma ad á þá ; þeir þöndu vængina út til 
hálÍB, krepptu klœraar fast am greinaraar, sem 
þdr Báta á, og bœldu sig niður, til þðss að búa ng 

Digitized by VjOOQ lC 



Greptrunarsiðir eldsdýrkenda. 307 

undir stökkið, sem þeir þurfa til þess að gefea 
gripið flugið. J>að leit svo út, sem þeir ætluðu að 
fljúga niður undir eios og hremma líkið. 

Líkfylgdin gekk hægt og stillt upp riðið með 
h'kið, þjónarnir háru það inn um hinar litlu dyr á 
eiuum turninum, og upp á skáþakið — járngrinda- 
þakið — , og flettu ofan af því ábreiðunni, er hafðí 
skýlt því. Einn þjónninn varð eptir; hinir fóru 
niður aptur og námu staðar bjá líkfylgdinni, sem 
hafði skipað sjer urahverfis hofið, er lampinn log- 
aði í JHeð hinum eilífa eldi, og baðat fyrir. 

En þá heyrðist mikill hvinur, eins og þegar 
stormviðri þýtur í skógarlimi, og dimmdi snögglega 
upp yfir, eins og svart ský drægi fyrir. f>að voru 
gammarnir. |>eir höfðu eigi getað stíllt sig lengur; 
þeir þurftu að seðja hungur sitt. |>eir flugu upp 
allir í einni þvögu og steyptu sjer yfir líkið. f>ar 
mátti segja að væri handagangur í öskjunni. f>ar 
var barizt með vœngjunum og beitt óspart klóm 
og nefi. f>jóninum, sem eptir var uppi, var illa 
vært. En hann mátti til að bíða þangað til, að 
fyrirburðurinn væri um garð genginn. 

Loks fór hann niður til hinna. Fyrirburður- 
inii hafði vel gefizt : sál húsbónda hans var í para- 
dÍ8| þvi — gammamir höfðu kroppað út vinstra 
augaö á líkinu á undan hinu hægra ! 

Líkfylgdin gekk hægt og hljóðlega til bœjar 

aptur ; en gammarnir ' svöluðu grœðgi sínu í góðu 

naBÖi. 

H. S. + 

80* 

Digitized by VjOOQ lC 



Kvæðí. 



I. HarmkTæði. 

Á íslandi beíir efni fornkTædis þessa Yeríð kuanugt 
medal alþýdu frá ofanverdri midöld allt fram á þenna 
dag. Eru ná til 2 kvæði þessa efnis; er eldra kvædid 
prentad í íslenzkum fomkYædum I. nr. 18 og er nú 
ekki nema sYÍpur hjá sjón, syo hefír þad kyprazt saman 
med eUinni og ordid allóljóst, en hid yngra, þad sem 
hjer er prentad í fyrsta sinn, er þýding frá 17. öld eptir 
dönsku kYædi, er prentad Yar í fyrsta sinn 1591 í þjód- 
kvædasafni Vedels II. nr. 11 og nú sidast i Danm. gamle 
Folkev. V. nr. 285, og hefír kYædid eigi fundizt hjá ödr- 
um þjódum en íslendingum og Ðonum, enda þótt YÍdar 
bregdi fyrir keimlíku efni i Ödrum kvædum. KYœdid er 
hjer tekid eptir 4 handritum: ÁM. 148.8yo (med hendi 
Gissurar SYeinssonar frá 1665, og fyrirsögn: Eitt gam- 
alt kYædi), Nýjasafni í bókhlðdu konungs i Kmh. 1141 
fbl., J. S. 405. 4to (fornkYædabók Gisla ÍYarssonar), og 
J. S. 406. 4to (eptirriti Jóns Sigurðssonar eptir kYS&da- 
kYeri með hendi Gísla Konráðssonar í safni Jóns Árna- 
sonar), og er fyrirsögnin sett hjer eptir þYÍ. Til er og 
önnur þýding þessa kYædis frá sama tíma, en syo Ijeleg, 
að Yarla þykir Yert um að geta. 

|>eB8u kYæði og hinu, sem prentað er í Iðunni IV. 
468 — 74, mun sami madurinn hafa snarað & islenzku, þTi 
þau bera að máli og kYeðandi langt af öllum ödrum 
þ^ðingum erlendra fornkYæða, sem mjer eru kunnar, 



dbyGoogle 



Kvæði. 309 

enda hafa engar adrar átt neinu gengi ad fagna medal 

alþýdu manna, svo eru þœr illa af hendi leystar, og eru 

ad eins til í örfáura handritum, sem öll ber ad sama 

brunni. 

P. P. 

Eg veit þegar mín æfin þver, 

angrid gjörvalt dvínar. 

Einn gud þekkir allar raunir mínar^ 

1. Mjög var eg fagurt meybarn smátt, 
þá móðirin rjeð mig fæða ; 

þœr sveipuðu mig með silkið blátt, 
8ilfur og pellið rauða. 
Einn guð þehkir allar raunir mínar, 

2. Stjúpmóður fjekk eg ung að aldri, 
ei var hún mjer góð : 

í gyltum kistli af hyggju kaldri 
hratt hún mjer út á flóð. 

3. Bylgjan ein hún bar mig að landi, 
en burt mjer önnur sló ; 

þar kom enn mjer svalaði að sandi, 
svo að mig ekki út dró. 

4. Flœðurin mig lengst að landi bar þá, 
en löðrið út mjer skaut ; 

kynt er mjer engin kóngsbörn smá 
kœmi í ðlíka þraut. 

5. Loksins var mjer lukkan svo góð, 
að löðrið á þurt mjer sló ; 

einn gráðugur úlfur af grænni slóð 
gekk þar fram að sjó. 

6. Sá úlfuriun grái öslaði á sund 
og upp mig í munn sjer tók, 

Digitized by VjOOQ lC 



310 Kvæði. 

gekk svo burt í græuan lund 
og göfugri rósemd jók. 

7. Sá loðni úlfur í lundinum græna 
lagði mig undir eik, 

þar kom hlaupandi hindin væna 
og heim með mig sjer veik. 

8. Fóstraði húh mig í fimm ár síðan ; 
fuUvel gekk mjer þá, 

fyrst lærði eg um fold að skríða 
og fram langt síðan að gá. 

9. Alls var eg í átta ár 
í þeim villu-skóg, 

svefn eg margan sætan þar 
svaf við hindar bóg. 

10. Eósirnar voru mínar rekkjuvóðir, 
reyrinn og fegursta lilja ; 

sú fagra hind var mín fósturmóðir, 
er flest gjörði mjer til vilja. 

11. J)ar kom riddari ríðandi svo vel, 
rikur með hegðan vœna, 

frá eg hann skaut mína fóstru í hel 
fram i þeim landinum grœna. 

12. Fyrir mig i dauðann feldi sig 
fóstra min svo þar. 

I rauðum kyrtli hann reifaði mig 
og á roðnum skildi bar. 

13. í þvi fóstrí og elsku-gengi 
eg ólst upp á hans garð, 

þess eðla ríddara, alt svo lengi, 
að eg ekta-vif hans varð. 



dbyGoogle 



Kvæði. 311 

14. Eiddarann höfðu fyrðar frætt 
iim faðernið mitt hið dýra: 
greifans vœri eg dóttiraf göfugri ætt, 
er gjörði Vallandi stýra. 

15. Festar eptir hina fyrstu nátt 
fjandmenn jóku mjer harm : 

þeir vösuðu inn með vjelanna hátt 
og vógu hann á minn arm. 

16. í>á fyrstu nótt, sem. nefnda eg fyr, 
i náðum er menn sváfu, 
brúðarhússins brutu upp dyr 

og ben til heljar gáfu. 

17. Fróman aptur fjekk eg mann 
frænda ráði með : 

herra Nikulás hjet, með sann 
hann fyrir klaustri rjeð. 

18. Með fyrsta eg i klaustríð kora, 
, krankt mjer nunnur völdu : 

yfir Nikulás feldu nauða-dóm, 
því nás^.yldan mjer töldu. 

19. Fyrir ofan klaustrið á einum mel 
sitt eðallegt h'f hann misti. 

|>á göfugan mann þeir grýttu i hel, 
grímmleg sorg mig nisti. * 

20. Göfuga þríðju gipting þá 
gjörðu mjer frændur að veita : 
einn var kóngsson Englandi frá, 
Engilbert nam heita. 

21. Svo voru við í sambúð góðri 
saman nm árín niu ; 

i sönnum ekta-sælu gróðrí 
synina fædda eg tiu. 

Digitized by VjOOQIC 



818 Kvædi. 

22. Óvinir stálu æstu snert, 
þá af voru vetumir tíu : 

í hel slógu þeir hann Engilbert 
og okkar synina níu. 

23. Slíka hefi eg ratað í raun, 
rammar því sorgir sh'ta, 

minn tíunda son þeir tóku á laun, 
trautt mun eg hann aptur líta. 

24. Fleiri er mín sorg, en mæla kann mál 
og mær spinna þráð af gulli. 

Einn guð gleðji Engilberts sál, 
minn ástvin dygðafulli ! 

25. Kœrum gef eg mig Kristó á vald 
í klaustur undir ey, 

en aldrei meir í hjúskaps-hald, 
úr heiminum þar tii dey. 
Einn guð þekkir allar raunir minar. 



II. Áxarskaptsbragur. 

Med gamankTœdi þessu og þyi, er þar fer á eptir, er 
engixm annar skyldleiki en sá, ad i hyorutTeggja er verið 
ad akopast ad gamla fólkinu, sem farin er ad glepjast heym 
og sfn fyrir elH sakir/og hefí eg látid þau verda samferda 
eingongu til þess, ad gera körlunum og kerlingunum 
8Ömu skilf hvorugu hærra undir höfdi, svo aA eigi þurfí 
metnadur milli þeirra ad risa af þeim sökum. 

Fyrra kvœdid er tekid eptir 2 handritum í safni 
fiökmentafjelagsíns i Kmh. l94.8vo og I08.8vo, og mun 
kvædid vera upprunnid á Ansturlandi; en hið sídara er 



dbyGoogle 



Kvædi. 313 

tekið eptir bladi með hendi Páls stúdents Pálssonar í 

safni Grundtvigs í bókhlöðu konungs í Kmh. nr. 66 og 

8;^nist munu vera ort á Vesturlandi og þá helzt i sjálf- 

um Breidafirdi. 

P. P. 

1. Byrja skal hjer boðnar skrá 
bóndatetri einu frá, 
apalegur á allan sið, 

9V0 enginn gat hann talað við, 
. á orðum hans og athöfnum varð engin bið. 

2. Axarskapt hann eitt sinn hjó, 
ei var maðurinn hagur þó, 
sundur vildi saga þar , 

sem á trjenu kvistur var ; 

í því bili eðalmann þar einn að bar. 

3. Maðurinn sagði svo til hans : 
»Sæll vertu». En hinn gaf anz : 
»Ojá, það er axarskapt, 

enginn mun það geta haft». 
Eiddarinn sagði : »Eekist það í þinn rækalls- 

kjapt*. 

4. »Upp fyrir kvistinnw, anzar hinn, 
»alla götu, Ijúfurinn minn!». 
Hatti þrýsti höfuðið á 
herramaður og mælti þá : 
ólukkann bað eyru karls að eiga sá. 

ð. Bóndanum heyrðist baugagrjer 
biðja drottin fyrir sjer. 
»Hafíð þjer œru», hann þá kvað, 
»hjartanlega var vel óskað, 
auðnan gefi yður og mjer að öðlast það». 

Digitized by VjOOQ lC 



814 Kvædi. 

III. Geirlaugar yísur. 

1. Æpti hún Geirlaug, 
þegar út í tún kom : 
sýndist henni kýr sín 
gliðna á svelli, 

þá var þetta físisveppur 

fastur í velli. 

Svo var hún heimsk sem heyrast mátti. 

2. Æpti hún Geirlaug, 
þegar út í tún kom : 
sýndist henni Ólafur kóngur 
að garði ríða , 

þá var þetta titlingur 

á torfuköggli. 

Svo var hún heimsk sem heyrast mátti. 

3. Æpti hún Geirlaug, 
þegar út i tún kom : 
heyrðist henni helgur maður 
hringja klukku, 

þá var þetta trítiU 

og hristi hrók sina. 

Svo var hún heimsk sem heyrast máttí. 

4. Æpti hún Geirlaug, 
þegar út í tún kom : 
sýndist henni kaupskip 
koma að landi, 

þá var þetta krákuskel 
og kurraði að sandi. 

Svo var hún heimsk Bem heyrast máttí. 
6. Æpti hún Odirlaug, 
þegar út i tún kom : 

Digitized by VjOOQ lC 



Kvædi. 815 

sýndist henni Breiðifjörður 

allur i loga, 

þá var þetta maurildi 

í mykjuhlassi. 

Svo var hún heimsk sem heyrast mátti. 



IV. 
Kórsðiigur hertekinna kyenna. 

(tír Ifigeníu í Tároi, eptir Euripides, v. 1064—1124). 

l.erindi, Skarfur ! sem á kletti klakar, 

Kaldri fyrir sjávar strönd ; 

Náttlangt muntu, veit eg, vaka. 

Yegna fjarlœgs elsku-maka, 

Sem þig trygða tengja bönd ; 

Eg vii með þér undir taka, 

Aumur vænglaus fugl, og kvaka' um 

|>að sem mína ángrar önd. 

Til vina minna eg vil tilbakai 

Vœn sem Hellas- byggja lönd ; 

Artemisar örlög banna 

Aptur hæðir mér að kanna, 

Pálmagrein að prýða hönd; 

Lárs og viðsmjörsviðar reyra 

Vilda* eg aptur gyðju sveig, 

Aptnr sönginn svana heyra, 

Sjálfra dísa er skemtir eyra 

Alftavatns á lygnum leyg. 
l.jrcujmer.nafa mörg um mína vanga 

Móðug síðan runnið tár, 

Að mansals varð eg veg að ganga 

Yíkings út á skipið langa 

Hingaö yfir unnir blár. — 

Nú við offurs athöfn veiti' eg 

Agamemnons dóttur lið; 

j^tt eg ambátt hennar heiti, 

fiún á verra' að aína leytí, 

Digitized by VjOOQ lC 



316 Evædi. 

Mér því bregður minna við. 
Höldar lengi láni sviptir 
Lítil greina á raannm skil, 
Hafa þeir að eins óláns skipti, — 
En er falla' í grand úr giptu, 
Gomar finna meira til. 

^.erindi, Nú á Argos's aptur dóttur^ 
Yfir haf að bera fley, 
Eóðurinn eptir söngvi sóktur 
— Sitja Pan og Foibos þóptur — 
Til fósturjarðar flytur mey. 
Hægum þanin vindi voðín 
Veitir svanna þæga ferð, 
Enginn rís til baga boðinn, 
Brunar liðugt áfram gnoðin, — 
En jeg arma eptir verð. 

ii.gagner, Fegin vilda' eg fara þangað, 
Sem fákar vakrir renna skeið 
Sólbjörtum á sóhiar tanga, 
Sérilagi þó mig langar 
Að hefja vænginn heim á leið. — 
Annað var, er ungur svanni 
Uppi' eg stóð í meyja krans, 
Brúður göfgum gefin manni, 
Góðrar þá í móður ranni 
Stigum léttan drósir dans, 
Kepptumst við í þekkum þokka, 
— ]þó var sízt ei brúðurin, — 
Féllu um háls í liðum lokkar, 
Litmerlaðar blæjur^okkar 
Báru skugga á bjarta kinn. 

Gr. þ. 



1) liigeÐÍa varferðbúin heimmedbródur sínum, Orestft, 

2) Isthmos. 



dbyGoogle 



dbyGoogle 



dbyGoogle 



dbyGoogle 



90' 




íC£ii4í5(-T-si ^RíjSonV'''^"^^^^ 





m 





Mm^' 




'"4 



4 n^ 



5V 



t >■ 



li 



^^ 



A 



'^ 



íí»« 



